Entered according to Act of the Parliament of Canada, in the year 1896. 
by Ólafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 



marva 

' fj-rir ,árið 



1905 

sem er fyrsta ár eftir hlaupár og fimta ár eftir sumarauka. 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. 


Safn til Jandnámssögu íslendinga í Vesturheimi og fleira 


ELLEFTA ÁR. 


Útgefandi ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 



WINNIPEG, 

P-RBHTAÐ í PRENTSMIÐJU LÖGBERGS 1904 


2 


Á þessu ári teljast liðin vera: 

frá Krists fæöing. 1905 ár 

frá sköpun veraldar.. 5872 ár 

frá upphafi íslandsbygöar. 1031 ár 

frá siöabót Lúters.. 388 ár 


Áriö 1905 er sunnudagsbókstafur: A. 
Gyllinital: 6. 


Milli jóla og langaföstu eru 10 vikur. 


Myrkvar árið 1905: 

Á árinu 1905 veröa 4 myrkvar, tveir á sólu og 
tveir á tungli.—r. Tunglmyrkvi 19. Febr., ósýnileg- 
ur hér í álfu. 2. Sólmyrkvi 5 - Marz, ekki sýnilegur 
hér.—3. Tunglmyrkvi 14. Ágúst, sýnilegur hér í álfu 
skömmu fyrir miðnætti. —4. Sólmyrkvi 30. Ágúst, 
sýnilegur hér að morgni. 

I almanaki þessu er hver dagur talinn frá mið- 
nætti til miðnættis, svo að þær 12 kl.stundir, sem eru 
frá miðnætti til hádegis eru taldar ,,fyrir miðdag“ (f. 
m.), en hinar 12 frá hádegi til miðnættis taldar ,,eftir 
miðdag“ (e. m.). 

Pláneturnar 1905 : 

Venus er kvöldstjarna til 27. Apríl, eftirþað morgun- 
stjarna. 

Mars er morgunstjarna til 8. Maí, eftir það kvöld- 
stjarna. 

Júpíter er kvöldstjarna til 4. Maí, morgunstjarna til 
24. Nóvember, og eftir það kvöldstjarna. 
Satúrnus er kvöldstjarna til 12. Febrúar, þámorgun- 
stjarna til 23. Ágúst og eftir það kvöldstjarna. 







3 


Tunglið. 

Fylgistjarna jaröarinnar er tungliS. Þverm á 
þess er 2,163 mílur og fjarlægð þess frá jörö vor r 
288,000 enskar mílur. Braut sína umhverfis jöröina 
gengur þaö á því tímabili, sem alment er kallað tungl- 
mánuöur, er það tímabil alment talið 2 8 dagar, en er 
í raun réttri 27 dagar og 8 klukkustundir, eöa rétt um 
það bil. 


Páskadagur: 


1905. 

.23. Apríl 

1909. 

.11. 

Mars 

1906. 

. 15 - A príl 

1910. 

.27. 

Mars 

1907. 

.31. Mars 

1911. 

.16. 

Apríl 

1908. 


1912. 

.29. 

Mars 


Snjólínan. 

Eftirfylgjandi skýrsla sýnir á hvaða hæð fyrir of- 
an sjáfarmál að regn breytist í snjó, er það fellur á 
jörðina, á öllum tímum árs, á hverjum 10 norður- 
breiddarstigum frá miðjarðarlínu að telja: 


N. breiddarstig. 
O . . . . 

10.. .. 
20 ... . 

30 .. .. 
40 ... . 

50 .. .. 
ÓO.... 

70 .. .. 


Fetyfir sjáíarmál. 

. . 15,260 
.. 14 . 764 
• • 13,478 
..11,484 
.. 9,000 
•• 6,334 
... 3,8i8 
.. 1,270 


Ártöl nokkur.ra merkisviðburða. 

Fyrir Kr. 


Fall Trjóuborgar.1183 

Stofnun Kartagoborgar. 878 

Stofnun Rómaborgar. 753 






















4 


Jerúsalem hertekin af Nebúkadnesar. 588 

Júlíus Cæsar fer til Bretlands.. 55 

Eftir Kr. 

Jerúsalem eyt 5 ilögö af Títusi . 70 

Constantínus keisari snýst til kristni. 313 

Rómverjar yfirgefa Bretland. 410 

NorSmenn vaöainn á Bretland. Bard. viöHastings 1066 

Krossferöirnar byrja .... .. 1096 

Tyrkir taka Miklagarö .... ...1453 

Biblían fyrst prentuö í Mentz.1462 

Columbus fann Ameríku.1492 

England og Skotland sameinast.1602 

Þrjátíu ára stríöiö byrjar. 1618 

Gibraltar tekinn af Bretum.1704 

Friöarsamningarnir í Utrecht.1713 

Canada tekin af Frökkum. 1759 

Frímerkjalögin gengu í gildi.1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum.1776 

Fyrsta nýlenda stofn. í Ástralíu.1788 

Napóleon Bonaparte veröur keisari.1804 

Franski leiöangurinn til Moskva.1812 

Bardaginn viö Waterloo.1815 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlantshaf .. ...1819 

Gullið fundiö í Californíu.1848 

Gulliö fundiö í Ástralíu.1851 

Fyrsta alheims sýning í London.1851 

Dominion of Canada stofnaö. 1876 


Til minnis. 

Til eru, aö sögn, 2750 tungumál. 

/^yrsta úr var smíöað 1476. 

Fyrstu nálar búnar til um 1545. 

Fyrstu hjólvagnar á F'rakklandi 1559. 
Fyrsta fréttablað á Englandi gefið út 1588. 
Fyrsta blaöaauglýsing birtist 1652. 

F'yrsti sjónauki gerður 1590. 




























5 


-Fyrsta gufuvél hér í álfu (frá Engl.) 1753. ' 

/'yrst geröar eldspítur 1829. 

Áyrstu umslög hagnýtt 1829. 

/'yrstu stálpennar búnir til 1830. 

Steinolía fyrst höfö til ljósa 1826. 

/''yrsta gufuskip úr járni bygt 1830. 

Glergluggar fyrst í húsum á Engl. á 18. öld. 

Élías Howe, yngri, fær einkaleyfi fyrir hinni fyrstu 
fullkomnu saumavél 1846. 


Til minnis um ísland. 

Fyrst fundið íslanii af írurn á 8. öld. Aí Norð- 
mönnum 860. 

Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötiugos, er sögnr fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrstur trúboði, Friðrik biskup, saxneskur, 981'. 

Fyrsti lögsögumaður, Hrafn Hængsson, kosinn af 
lcgréttu 930. 

Fyrsta kirkja er í ritum talin bygð um 984, að Ási í 
Iljaltadal, en það mun sanni nær, að Örlygur gamli hafi 
teist kirkju að Fjsjubergi nálægt 100 árum áður. 

Fyrstur íslenzkur biskup, Isleifur Gissursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Flólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur, kunnur, og faðir ís- 
lenzkrar sagnritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, 
d. 1148. 

Fyrsta Heklu-gos, er sögur fara af, 1104. 

Fvrsta klaustur, reist á Þingeyrttm, 1133. 

Fvrsta nunnuklaustur í Kirkjubæ i Vestur-Skafta- 
fellssýslu 1186. 

Fyrstur konungur yfir Islandi, Hákon Hákonar- 
son /kon. Norðmanna-ý 1262—63. 

Svarti dauði geysaði 1402. 

Seinni plágan 1495. 



6 


Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað i Vesturhópi 
um 1530. 

Fyrstur prentari Jón Matthíasson, sænskur prestur. 
Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 
Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Ocldi lög- 
manni Gottskálkssyni, 1540. 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti 1552. 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi biskupi, 

I584 \ 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690). 
Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695, 
•og að Hólum aftur 1703. 

Stórabóla geysaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns ) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennivín á íslandi á 17. öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslands 1760. 

Fyrst drukkið kaffi 1772. 

Fyrsta lyfjabúð á Nesi við Seltjörn 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaup- 
mannahöfn 1779. 

Ákveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá 
Skálholti til Reykjavíkur 1785. 

Verzlunareinokunin konunglega afnumin 1787. 
Stofnað bókasafn og lestrarfélag á Suðurlandi (i 
ReykjavíkJ 1790. 

Stofnað „Hið norðlenzka bóklestrarfélag“ 1791. 
Seinasta löggjafarþing haldið á Þingvöllum við Öx- 
ará 1798. 

Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799. 
I.andsyfirréttur settur á laggirnar í Rvík 1800. 
Fyrsta organ, sett í Leirárkirkju, 1800. 

Landið gert að biskupsumdæmi 1801. j 

Hólaskóli fluttur til Reykjavíkur 1801. 



7 


) 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801. 
Ratínuskólinn íluttur frá Reykjavík til Bessastaða 

1805. 

Hið íslenzka bibliufélag stofnað 1816. 

Hið islenzka bókmentafélag stofnað 18x6. 

Fyrsti vísir til fréttablaða, Klausturpósturinn, kem- 
ur út 1818 (Minnisverð tíðindi ekki talin; þau kornu út 
1796—1808. 

Prentsmðjan flutt frá Leirárg. til Viðeyjar 1819. 

Hið norræna fornfræðafélag stofnað i Kaupmanna- 
höfn 1825. 

Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns Sigurðs- 
sonar. 

Prentsmiðjan flutt frá Viðey til Rvíkur 1844. 

Fyrsta alþingi í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessastöð- 
um 1846. 

Prestaskólinn settur í Reykjavík 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við 
Öxará 1848. 

Fyrsta blað I>jóðólfs prentað 1848. i 

Hrossa-sala til útlanda byrjar um 1850. 

smiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Verslunin gefin laus öllum þjóðum 1854. 

Fyrsta gufuskip f'ensktj kom til Akureyrar 1857. 
Fyrsta póst-gufuskip kom til Reykjavikur 1858. 
Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 
Forngripasafnið sett á stofn í Reykjavík 1863. 
Barnaskóli i Reykjavík stofnaður 1863. 

Þjóðvinafélagið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skotskir ljáir 1871. 



Canadian Order— 
- of Foresters. 

LEIÐANDI BRÆÐRA OG ÁBYRGÐARFÉLAG í CANADA. 

Al-Canadiskt. ÞjdÖlegt. ÁkveÖin gjöld. lin$* in dauösfalla álög 

Aldurstakmark 18=45 ára. 

Yfir j,300,000 hafa verið ’ borgáSir til meðliniá og' erfingja 
þeirra síðan felagið var stofnaS áriS j8jq . 


AFGAN GS-SJÖÐUK 1 . Desember 1904 : $ 1 , 697 , 355.10 

Fyrír $150,000 af þeim sjóði hafa verið keypt skuldabréf Gan- 
ada-stjórnar og afgangurinn trygður í verðmætum eignum í Can- 
ada, og þessi sjóður vex um 15 til 20 þúsund dollars mánaðarlega. 

Félag þetta gefur út skýrteini fyrir $500, $1,000, $1,500, og $2,000, gegn 
eftirfylgjandi fyrirfram borguðum mánaðar iðgjöldum: 

Aldur. Fyrir $500 Fyrir Sr.ooo Fyrir $1,500 Fyrir $2.000 

Frá 18 til 25.35C.6oc 90C.$1.20 

“ 25 til 30.40C.65C 98C.1.30 

■“ 30 til 35.450.70C.$1.05. 1.40 

4 * 35 til 40.50C.85C.. 1.28.... 1.70 

40 til 45. 55C. ?I.OO . ... I.50__ .... 2.00 

Ekki einum einasta dollar af lífsábyrgðar-iðgjöldum heffr. verið varið til 
líostnaðar við stjórn félagsins. Iðgjöldunum og rentunum af þeim er eingöngu 
varið til að borga með dauðsfalla-kröfur meðlima. 

Dauðsföll í Canadian Order of Foresters voru síðastl. ár—24. árið—að eins 
5.00 af i,ooo og meðaltal dauðsfalla síðan fél. var stofnað 1879 er 4.94. 

Yfir 30,000 af meðlimum félagsins standa í veikinda og útfararnagnaðar* 
«deild fél. Hagnaður við að vera í þeirri deild eru $3.00 á viku í fyrstu tvær 
veikinda-vikurnar og $5.00 á viku úr því í tíu vikur—alls fyrir hvert ár $56.00, 
auk útfarartillags, sem er $30. Gjöldin borgist fyrirfram mánaðarlega, og eru: 

Fyrir 18 til 25 ára 26 cents Fyrir 35 til 40 ára 40 cehts 

“ 25 til 30 ára 30 cents “ 40 til 45 ára 45 oents 

*' 30 til 35 ára 35 cents .. 

Meðlimum er í sjálfsvald sett hvort þeir standa í þeirri deiW eða ekki. 

Margar deiWir (Courts) fél. hafa hjá sér innbyrðis ,,Sick and Funeral 
Benefit“ og lærðan lækni fyrir þá sem verða veikir. 


Frekari upplýsinga geta menn leitaÖ lijii meðlimum, eða skrifaö 

W. D. Dunbar, d.h.c.r. D. E. IV5cKinnon,D.H.s e o y 

Napínka, Man, Winnipeg, Man. 

SKRIFSTOFA: 401 Mclntyre Block, Winnipeg. 





















Janúar 


heíir 31 dag 


1905 


MÖRSUGUK 

Untskurn Krists, Lúk. 2. 

S 1 Nýársdagur 

M 2 Þrad-ahald aftekið í Bandaríkjunum 1863. 

Þ 3 

M 4 Konráö Gíslason d. 1891 
F 5 \0Nýtt cungl (jólatungl) ii. 17 e.m. 

F 6 Þrettándi (Epiphania) . , 

L 7 ÍKnútsdagur. Eldbjarga*'messa.—12. v. vetrar. 

. pegqr. Jcsiís var tólf ára. l'.úk. 2. 

S 8 i. s. e. þrett.— Bardag. viö New Orleans 1815 
M 9 Napoleon 3. d. 1876 
Þ io 
M 11 

F 12 Geisládagur. — Alfr. Tennyson f. 1810 
F 13 (g Fyrsta. kv. 3. 1 1 e. m 

L 14 13. v. vetrar 


Brúðkaitpið í Kana. Jóh. 2. 

15 2. s. e. þrett. —Sandvíkur eyjar fundnar 1778 

16 British Museum opnað 1759 
íy.Ben.jámín Fránklin fæddur 1706 

i8 ( Bulwer Lytton, skáld d.1873—Webster f. 1782 
ip Fyrst fundiö gul .1 í Californía 1849 

20 Bræðramessa, Miöur vetur. pORRi 

21 @Fúílt t. o. 14f.m—Agnesarmessa,—14. v. v. 

' Jesús gekk ofan af fjallinu. Matt. 8. 

2 2!3- e. þrett. -—Victoria drottning d. 1901.— 


23 Gustav Dore? d. 1882. 


[Byron f. 1788 


24;Fri$rik-mi-kli f.. 1712 • / t' 1 ’ ." 

25 Pálsmessa.—Kirkjufélag ísl. í Vesturh. stofn. 
2ö| [1885 

27 3>Sið. kv. 5.20 e. m.—Mozart f. 1757 

28 Paris gafst upp fyr. Þjoðv. 1871. Holberg d, 1754 

[15 v, vetrar 

Jesús gekk á skip. Matt. 8. 

29'4. S: e. þrett.— McKinley forseti f. 1843 


Þ 3 1 iDr. Guðbrandur Vigfússon d. 1889 


; .Pðtiingunum skilaS aftur, ef GIN PILLS ekki lækna“. ,l1 
jÞegar nýrun ekki geta breinsað þvagafnin úr blJðinu' verðnr 
afleiðingin C 3 rl GS-T*. 

Gin Pills lækna gigt af því þcer eru bszta msðalið, sem til er, við 
nýrnasjúkdómum. Gigtin er. afleiðing nýrnaveikinnar.-^-Til sölu í 
öllum lyfjabúðum og hjá The BOLG DI^UQ CO., Winnipeg, flao 




I 


Hið undraveröa 
meðal, sem eykur 
heilsu og krafta, 
hreinsar blóðið og 
styrkir taugarnar. 

Eflaust haf- 
iö þér heyrt 
getið um hið 
fræga meðal 
sem hefir 
bætt heilsu i 
svo margra 
manna. 

VÉR EIG- 

UM VIÐ 



„7 Hlonks' Ton-i-f,iire“ 

Hið bezta og áhrifamesta meðal, sem þekst heíir. Það er engin 
ástæða til að þjást af alls konar kvillum og heilsuleysi, þegar hægt er 
.að fá fulla bót meina sinna Svo hundruðum skiftir af fólki getur 
borið vitni um verðleika þessa undraverða heilsumeðals. Það er hið 
kröftugasta styrkingarlyf og meinabót, sem heimurinn hefir af að 
segja. Það gerir menn hrausta og heilbrigða hversu veiklaðir sem 
þeir eru orðnir. 

Þegar þér hafið haft kvefþyngsli og hitasótt, og batinn fer hægt, 
ættuð þér að brúka 7 Monks’ Ton-i-cure. Það eykur ‘bæði fjör og 
mátt. 

7 Monks’ Ton-i-cure er ráðlagt að brúka við: Veikluðu 
blóði, óhreinu blóði, taugaveiklun, aflleysi, langvarandi meltingar- 
leysi, taugaóstyrk, húðsjúkdómum, niðurfallssýki, taugagigt, vöðva- 
gigt, o.fl. Það eykur fjör og líf. 7 /Vlonks , Ton-i-cure verd $ 1 . 

Fæst í öllum lyfjabúðum og öllum sem með meðul verzla. 

7 MONKS' COMPANY, Box 742, Winniprg , Can. 

Einka eigendur. 



Febrúar 


hefir 28 daga 


1905 


F 

L 


F 

F 

L 


M 1 
F 2 
F 3 
L 4 

S 5 
M 6 
Þ 7 
M 8 
F 9 
F 10 
L 11 

S 12 
M 13 
Þ 14 
M 151 
F 16 


þORRL 

Kyndilmessa— Baldvin Einarsson lögfr. f. 1802 
Blasíusmessa 

^ Nýtt tungl (þorrat,) 4.06 f.m. 16. v. vetrar 
Illgresi meðal hveitisins. Mait. /j. 

5. s. e. þrett. 

SirHenry Irving fæddur 1838 

Charles Dickens f. 1812 

Stríöiö milli Rússa og Japan byrjaöi 1904 

Baldvin Einarsson, lögfr. d. 1833 

Canada látin afhendi viö England 1763 

iThomas Edison f, 1847 17. v. vetrar 


'7 

18 


Krists dýrð. Matt. / 7. 
ó.s.e. þrett.—(g F.kv.9.20f.m. - Lincoln f. 1809 
Richard Wagner, tónfræöingur d. 1883 
Lúters síðasta prédikan 1546 
Jón Thorsteinsen, landlæknir d. 1855 
Melankton f. 1497 
Michael Angelo d 1563 

þORRApRÆLL-Mart. Lúter d. 1546.-18. v. vetrar 


Verkamenn í víngarði. Matt. 20. 

Níuvikna fasta—© Fult t. 11.52e.rn. — GÓA 


S 19| 
M 20 
Þ 21 
M 22 


23 

24 

25I 


Pétursmcssa—George Washington f. 1732 

Mattíasmessa—Ingeman, danska skáldið d. 1862 

19. v. vetrar 


Fernskonar sáðjörð. Lúk. 8. 

S 26 2. s. í niuv. föstu.—5 Síð, kv. 3.04 f. m. 
M 27 Longfellow f. 1807 
Þ 28 


Hefir þú þrota í fótunum? 

Hefir þj verk í bakinu, mjöðmunum eða fótunum? 

Ert þú tekinn til augnanna? 

Hefir þú liðaverki? 

Ef þú hefir eitthvert þsssara einkenna ert þú nýrnaveikur. GIN 
PILLS geta læknað þig, Við skulum skila þár andvirðinu aftur ef 
Gin Pills ekki lækna þig. 

The BOLE DRUQ CO., Winnipeg, Man. 





Þér hafið ekkert 
leyfi til að hafa 


ÆRINGU 


Vér komumst svo að orði, af því þetta er meining vor,'og vér vit- 
um um hvað vér erum að tala. í>ér vitiðað þúsundir manna dragast 
upp af þessari hættulegu veiki, og fjölmargir deyja úr henni á hverj- 
um degi. Læknarnir kalla sjúkdóminn ýmist tæringu eða lungaa- 
veiki, og geta ekkert að gert. Vér segjum AÐ TAKAST MEGI AÐ 
IŒKNA TŒRINGU, OG AÐ HÚN HAFI LŒKNAST MEÐ 






Allir, sem hafa lungnaveiki, og vilja nákvæmlega fylgja reglum 
þeim, sem gefnar eru í ,,7 Monks’ Book of Direction“ geta læknast, 
og munu heilir verða.—Tetta undrameðal hefir ótrúlega mýkjandi, 
græðandi og læknandi áhrif á hósta, kvef, háls- og lungna-sjúkdóma. 
X?að er bragðgott og hefir engin slæm áhrif á magann. I næsta skifti 
sem þér fáið kvef og hósta þá reynið 

7 Wfonks’ Lung Cure 

Þetta meðal læknar allar mögulegar tegundir af hósta. Það er 
alveg sama hver orsökin er til hdstans, þér getið læknað hann með 

7 Monks’ Lung Cure 

-Verð 50 cents -- 

Fæst í öllum lyfjabúðum og öllum sem með meðul versla. 


7 nonks Company, Box 742 , Winnipeg, 

Einka eigendur 




Mars hefir 31 dag 1905 

GÓA 

M i ' rj 

FJ 2 Fyrsta þing Bandaríkjanna sett 1781 
F 3 Jónsmessa [h. f.] 

L 4 20. v. vetrar 

Skírn Krists. Matt. j. 

S 5 ^Langafasta^sjöv. f.)—®N. t. 10.19. e.m. (Góut.) 
M 6 .Svbj. Egilsson f. 1791 
Þ 7 Sprengikvöld 

M 8 Öskudagur—Jón Thóroddsen d. 1868 
F 9 I40 riddarar—Merrimac og Monitor bardag. 1862 
F ioEdward VII. kóngur giftist 1863 
L 1 iö 21. v. vetrar 

Djöfullinn freistar Jesú. M att. /f. 

S 12 s. í föstu—Séra Páll Þorlákssori d. 1882 
M 13 Dr. Guöbrandur Vígfússon f. 1827 
Þ I4(g Fyrsta kv. 2.00 f.m. — Sig. Breiðfjörö f. 1778 
M 1-5 Fyrsta þing Manitoba fylkis sett 1-871 
F 16 Gyöndardagur.—iGuðm. hinn góöi, Hólabiskup 
F 17 Björn‘'Gúhnlögss i :d. 1876. M.Stephehss. d. 1833 
L 18 Hinrik Ibsen f. 1828 22 v. vetrar 

Kanverska konan. Mati. 15. 

S 192. s. í föstu—Davíö Livingstone f. 1813 
M 20 © F. t.9, 5öe.m. — góuþræll ■— einmánuður 
Þ 21 Benediktsmessa—Jafndægur—Vorbyrjar 
M 22 Goethe d. 1832 

F 23 Riels uppreistin í Vestur-Canada hófst 1885 
F 24 Longfeliow d. 1882 

L 25 Boðunardagur Maríu,—Konudagurinn,— 23. v. v. 

Jesús rak út djöful. Lúk. 11 
S 263. s. í föstu--Beethoven, tónfiæðíngur d. 1827 
M 27 3| Síð. kv. 2.35e.m. — John Bright d. 1889 
Þ 2 81 

M 29 Swedenborgd. 1772. Jón Eiríksson, konf.d. 1787 

F 3°j : 4 , 

F 3 []Bjarni Thorarensen, amtmaður f. 1781 

Ef GIN PILLS ekki reynast vel, er andvirðinu skilað aftur. 
Gin Pills eru seldar með eins fullkominni ábyrgð og hægt er a 5 
heimta. Lyfsalarnir hafa strangar fyrirskipanir um að skila 
andvirðinu aftur ef þær bregðast við nýrnaveiki. Væru ekki 
Gin Pills eins áreiðanlegar og þær eru, væru slíkar fyrirskipanir 
lieimskulegar. 



HEFIR Þú 



MAN WITH SYMPTOMS 


KVEF? 


Hefir þú höfuðverk? 

Hefir þú hæsi og hósta? 

Hefir þú nefrensli? 

Hefir þú sárindi í hálsinum? 

Hefir þú velgju á morgnana? 
í>arft þú oft að hreinsa kokið? 

Ert þú andramur? 

Er maginn veikbygður? 

Er óbragð í munninum á morgnana? 
Finnurðu til í kroppnum? 


Ef svo er þá ertu ekki heilbrigður, og vér ráðleggjum 


7 MONKS’ C4TARRH CURE 


Þetta meðal er frægt fyrir aS vera bezta meðalið við allskonar 
kvefveiki, sem enn þekkist. Með hverju glasi af meðalinu fylgir 
nauðsynlegt áhald, svo hægt sé að nota meðalið á réttan hátt. 

Ef veikin er á háu stigi, eða langvarandi ráðum vér til að brúka 
jafnframt ,,7 Monks' Ton-i-cure“ sem inntöku, til þess að styrkja 
taugakerfið. Þyngstu kvefsótt má lækna, og vér ráðum öllum til að 
byrja á lækningunni í tíma, áður en kvefeitrið hefir læst sig um all- 
an líkamann. Munið eftir því, að „7 MONKS’ CATARRH CURE“ 
á ekki sinn líka í því að lækna kvef, hitasótt, höfuðverk og stfflu í 
nefinu. 


7 MONKS’ CATARRH CURE 

VERÐ 50 cents. 


7 MONKS COMPANY, Einka eigendur 

BOX 742, ... WINNlPEG, CAN 








Apríl 


hefir 30 daga 


1905 


EINMÁNUÐUR 

L i jBismarck f. 1815 24 v. vetrar 

Jesús mettar 5000 vianna. Jóh. 6. 

S 2 ,Miðfasta—Ertlil Zola f. 1840 
M 3 jWasnington Irving f. 1783 

Þ 4 J^Nýtt t. 4.23 e.m. Oliver Goldsmith d. 1774 
M 5 j 

F 6 íCanada fundin 1497 
F 7 Channing f. 1780 

L 8 ÍKristján IX f. 1818 . 25 v. vetrar 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


Gabriel engill sendur 
s. í föstu 


Lúk, 1. 

9 

10 

11 Leónisdagur 

| ö 

i2(gFyrsta kv. 2.41 f.m. — Henry Clay f. 1777 
13jThomas Jefferson, forseti Bandar. f. 1743 


14 

15 


Abraham Lincoln skotinn 1865 
Shakespeare f. 1564 Sumarmál [af2Ó. v. vetr/ 


Krists innreiS í Jerusalem. Matt. 21. 

S 16 Pálmasunnudagur—Dymbilvika 
M iyjMagnusmessa [Eyjajarls] h. f. Ben Fran 
Þ 18' [dáinn 1790 

M i9 @Fullt tungl 6.38 f. m, Melankton d. 1560 
F 20'Skírdag.—Sumardag. fyrsti. i.v. sum. harpa 
F 21 iFöstudagurinn langi—J. Hjaltalín landl f. 1807 
L 2 2 í 


Krists upprisa. Mark. /6. 

S 23|Páskadagur—Jónsmessa [Hólab.] h. s. Shake- 
M 24 Annar í pásk.-Dan Defoe d 1731 [speare d 1616 
Þ 2 5|Gangdagurinn eini [mikli]. — Cromwell f. 1 599 
M 26 jSið. kv. 4.i4f.m.—Moltke hershöfð. d. 1891 
F 27,0. S. Grant, hershöfðingi f 1822 —2 v. sumars 
F 28 
L 29 

Jesiis kontJaS læstum dyrum. Jóh 20. 

S 30' 1 s. e. páska 


S'VIMI-Svimi getur alt í einu stundum komið yfir höfuðið 
á manni, og manni sortnar fyrir augum. ÞAÐ BER VOTT UM 
NÝRNAVEIKI og þörf fyrir Gin Pills, sem er bezta meðalið við 
öllum tegundum nýrnaveikinnar. GIN PILLS ERU ÁREIÐAN- 
LEGAR. Þær lækna bæði fliótt og vel, Fást hjá lyfsölum, eða 




Því ertu að láta gigtina kvelja þig r 
þegar hægt er að lækna þig með 



7 Monks Rheumatic Cure 

Gigtin er þrálátur sjúkdómur, en við höfum áreið- 
anlegtmeðal við henni, sem útrýmir henni úr líkaman- 
um. Bézta ráðið til þess að losna viðgigtiná er aðbera 
á 7 MONKS’ OlL, þar sem kvalirnar eru, og taka inn 

7 Monks fíheumatic Cure 


í>etta meðal læknar allar tegundir af gigt, lendagigt, liðagigt, tauga- 
verki o. s. frv. 


7 MONKS RHEUMATlC CURE , Verff $1 

Selt hjá öllum lyfsölum. 


7 Monks Company, E’nka eigendur. 

ROX 71f2 - - WINNIPEG, CAN. 




Hefir þú þrautir í bakinu? Finnur þú til ef þú réttir úr þér 
Hefirþú höfuðverk? o. s. frv. Ef svo er, þá era nýrun í 
, óiági og þú þarft að fá 

7 MONKS KIDNEY CURE 


Þetta meðal læknar fljótt og vel alla sjúkdóma í nýrunum, blöðr- 
unni og þvagfærunum. 

Vér ráðleggjum þetta meðal við bakverk, gylliniæð, bólgu, nýrna- 
veiki, blöðrubólgu og öðrum blöðrusjúkdómum og öllum veikindura 
þvagfærunum. 


7 Monks Kidney Cure. - - Verd 50 cts, 

Selt hjá Öllum lyfsölum. 

7 JHottks (Eompttnn, (Einka cigcnínu*. 

WINNIPEG, CAN 


BOX 742 



Maí 


hefir 31 dag 


1905 


HARPA 

M I Tveggjapostula messa-Dav. Livingstone d 1873 
Þ 2 Dewey admíráll eyöii. Spanska flot. viS Manilla 
M 3 KrossmaS vori.Columbusfann Jamica 1494J1898 
F 4 ||Nýtt tungl 8.50 f. m, 3, v. sumars 

F 5 Nápóleon Bonaparte d. 1821 

L 6 _ , 

Jesús 'er góSi hirSirinn Jóh. 10 
S 7 2 s e páska 
M 8 John Stewart Mill d 1873 
Þ 9 Shiller d 1805 
M 10 

F it (gFyrsta kv. 12,46 f, m. 4. v sumars 

F 12 Bjarni Pálsson, fyrsti landl. f 1719 
L 13 StofnuS fyrsta ensk nýlenda í Ameríku viS 

[Jamestown 1 ' 

Bnrtför Krists til foSursins Jóh. 16 
S 14 3 s e páska 

M 15 HallvarSsmessa-Pétur biskup Pétursson d 1891 
Þ 16 

M i7Tómas Sæmundssbn d. 1841 
F 18 Rússakeisari f, 1868. 5. v sum 

F 19 ©F. t. 3.3Óe.m.—Gladstone d 1898 
L 20 Columbus d 1506 skerpla 

Sending heilags anda Jóh. 16 
S 2 1 4 s e páska 
M 22 Sæmundur fróSi d 1133 
Þ 23 

M 24 Victoria drottning fædd 1819 
F 25 3>Síð kv. 7. 50 e m.—Úrbaníusmessa. 6 v sum. 
F 26jjónas Hallgrímsson dáinn 1845 
L 27,Calvin dáinu 1564 

BiSjiS í Jesií nafni Jóh. 16 
S 28 5 s e páska. Gangdaga vika 
M 29 Gísli Brynjólfsson dáinn 1888 
Þ 30 Eggert Olafsson dáinn 1768 
M 3 1 Jón GuSmundsson, ritstjóri ,,ÞjóSólfs“ d. 1876 

*'■*t ■■ ■ y i ; <' r ■ 

„Peningunum skilað aftur, ef GIN PILLS ekki lækna. " 

En Gin Pills lækna, cg af þeirri ástæðu gátum við selt 40, 000 
öskjur af þeim árið 1904. Ef ÞÚ ert nýruaveikur’getur þú fengiS 
fullkominn bata. Gin Pilis lækna þig, 




ENGAR KVALIR NÉ 

SÁRINDI LENGUR 

Lieiastal með 



Þetta ágæta meðal á engan sinn líka á jarðríki, í því að lækna 
allskonar kvalir og sárindi. Pað er brúkað bæði innvortis og útvortis 
og reynist ætíð vel. Við ráðleggjum það við eftirtöldum sjúkdómum: 

Kvefi og hósta, sting í baki, sting undir síðunni, sina- 
drætti, þela fyrir brjósti, sprungum á höndum, kýlum, 
stungusárum, sárum á fótum, kuldabólgu, bólum á hör- 
undi, máttleysi f mjóhryggnum, flugnabiti, hringormi, 
mænuverk, kláða á fótum, gömlum sárum, gigt. brjóst- 
himnubólgu, krabbameini, heimakomu, bruna, útslætti, 
gylliniæð, krampa, kóleru, niðurgangi, skurðaríárum, 
sinatogi, magaveiki, kvefi, sóttveiki, stiroum liðamótum, 
tannverk, hettusótt, influensu, sárindum fyrir brjósti, 
andþrengslum, eyrnaverk, sárindum í hálsi, bruna^löðr- 
um, fleiðrum, bólguþrota, vöðvagigt, kvefþyngslum í 
höfði, magaverk, sárum á tannholdinu, kíghósta, hæsi, 
sárum liðamótum, bólgu, höfuðverk, æðahnútum, lenda- 
gigt, bakþrautum og allskonar kvölum og sárindum inn- 
vortis og útvortis. 

Allur sársauki er óþægilegur; engin þörf er á að finna til sárs- 
auka, þar eð 


*7 MONKS OXX« 

læknar öll sárindi. 

Hún er á</œt, nuddiff hcnni vel inn i hörundið' 
Hún linar kvalirnar jajnskjótt. Reyniff hana. Þaff 
mun vel gefast. Hún mýlcir. bcelir, yraiff>r. Hún er 
besti „lœkn-ir' sem hœjt c aff hafa. 

7 MONKSOIL. VERD 25CENTS. 

Seld í öllum lyfjabúðum. 


7 ^ittonlis CompatiB, (Einh.t cigentiur. 

BOX 742 - - WINNIPEG CAN. 



Júní 


hefir 30 daga 


1905 


SKERPLA 

F i Uppstigníngardagur 7. v sumars 

F 2 ^Nýtt tungl 10.59 e.m.—Garibaldi dáinn 1882 

L 3 _ 

þegar huggarinri kemur Jóh. /5 
S 4 6 s e páska 
M 5 

Þ 6 Alexander mikli fæddur 356 f Kr. 

M 7 Séra Tómas Sæmundsson fæddur 1807 
F 8 Jón Hjaltalín landlæknir d. 1882— 8.v.sumars 
F 9 Charles Dickens dáinn 1870 
L iO(gFyrsta kv. 6.05 f. m. 

Sá, sem elskar mig Jóh. /7 
S 11 Hvítasunnudagur—Helgavika 
M 12 W. C. Bryant dáinn 1878 
Þ 13 Jón Sveinsson, landlæknir dáinn 1803 
M i4Sig. Melsted lector, dáinn 1897 
F 15 John, Englands kóngur,undirskrií. MagnaCarta 
F 16 @Fullt tungl 10.52 e.m. [1215. — 9.v.sum. 
L I7'jón Sigurösson fæddur 1811 

Kristnr og Nikódemus Jóh. J 
S i8Trinitatis—Þrenningarhátíö sólmánuður 

M 19 
Þ 20 

M 21 Kristján Jónsson, skáld fæddur 1842 
F 22 Dýridagur. Sólstööur lengstur dag. io.v sumars 
F 23 

L 24 ^Síö. kv. 12 46 e. m, —Jónsmessa,— Kristni 

(lögt á ísl. 1000 
Hinn auðugi inaður Lák 16 
S 25 1. s. Trínitatis—Ágsborgar játningin 1530 
M 26 
Þ 27 

M 28 Victoria drottning krýnd 1838 
F 29 Pétursmessa og Páls - 11. v sumars 

F 30I _ 

GIN PlLLS lækna alla sjúkdóma, sem koma frá veikluðum 
og sýktum nýrum. Séu nýrun heilbrigð er andlitslitur inn 
fallegur, augun skær, minnið gott, og allur líkaminn í bezta á- 
standi. Gin Pills eru seldar hjá ollum lyfsölum á 50C askjan, 
eða sex öskjur á $2.50, og peningunum skilað ef þær bregðast 




LAGRIPPE 

Höfuðyerkur 
°§ Taugaverkur 

í sanoleika er það undravert, hvað flj >tt og vel er hægt 
að lækna „La Gripps, “ á hæsta stigi, jafnvel áaðeins 24 
klukkustundum, með 

7 Monks Grippe 1 Headache Cure 

Þetta meðal læknar kvef mjög fljótt og varnar köldu. 

Ef þú nokkurn tíma fær höfuðverk og taugaverki, þá 
ráðum vér bér til að reyna þetta meðal. Eftir hálfa 
klukkustund hverfa kvalirnar. 

7 Monks' Grippe and Headache Cure. Verd 25 cents. 

Selt hjá öllum lyfsölum. 

- 7 MONKS COMPANY, Einka eigendur. 

BOX 742 - - WINNlPtG, CaN 



KAUPIÐ GóÐAR pj|||jj- 


Þegar þér þurfið laxermeðal þá fáið yður pillur, sem 
ekki valda verkjum, pillur, sem hreinsa lifrina og koma 
henni í æskilegt ástand. Bestu pillurnar, sem hægt er 
að hafa til taks á heimilinu, og sem eru vissastar að 
lækna eru 

7 Monks’ Pills 

Þessar pillur lækna hægðaleysi, sjúkdóma í gallinu, 
lifraveiki, höfuðverk o. s. frv. 

Verð 25 cts. 

Seldar hjá öllum lyfsölum. 

7 Monks Company. Einka eigendur 

BOX 742 WlNNIPEG, CAN. 





Júlí hefir 31 dag 1905 


L 


S 

M. 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 


i|Dominion dagur [1867] 


SÓLMÁNUÐUR 


Hin mikla kvöldmáltíS Lúk. 14 
2. s e Trínitatis—^Nýtt túngl 10. 50 f.m. 
Quebec borggrundvölliið: i6o5(Þíngmaríumessa 
Fielsisdagur Bandaríkjanna (1776) 


Jóhann Huss brendur 1415 
Seljumannamessa 


12 v sumars 


9 
10 
1 1 

12 

13 

14 

15 


Hinn týndi sauður 'Lúk. /5 
'3. s.e Tnnitatis-<gFyrsta kv.. 10.46 f.m. 
John Calvin fæddur 1509 


Margrétarmessa 


13 v sumars 


Franska stjórnarbyltíngin 1789 
SviShúnsmessa 


Verið 'niiskuunsamir Lúk 6. 

16 4. s e Trínitatis—@Fullt tungl 8.32 f.m. 

17 

18 

19 Aukanætur —Guöbrandur biskup dáinn [627 

20 Þbrláksmpssa á sumri i '14 y. sumars 

^i^Fyrsta járnbrapt fullgerö í Canada 1836 

22 Garibáldi feddur 1807 

Jesús kennir af 'skipi Lúk. 5 
23|5. s e Trínitatis—Hundad. byrja—Miösumar 
2 4 ;JS. kv. ó.Ogi.m. Canada fundin [heyannir 
25lJakobsmessa [ 1 5 54 

26jFranska stjórnarbyltíngin 1830 
27lAtlantshafs ritsímjnn fu[lgerö,ur 1866 15 vsum. 
2 S| 

29 Ólafsmessa (h. f.) 

Réttlceti Faríseanna Matt. 5 
30j6. s e Trínitatis—William Penn d 1718 
31 f|N. t. 11.03 e.m.~Jón Ericson (sæpski) f. 1803 


Fólkið vill fá að vlta hversvegna GIN PlLLS séu gott læknis- 
lyf fyrir nýrun. 

Astæðan er sú að Gin Piils eru eingongu nýrnaveikis meðal, og 
annað ekki. Þ>ær eru eingcngu búnar til í því augnamiði. Það þarf 
ekki að eiða.úr mprgum bskjupi áður en vart, verður* við bata. Þ>ér 
firn'ð og sjáið að yður verður gott af þeim jafnvel undir eins eftir 
fyrstu inntökuna. 




Magaveiki og 

Meltingarleysi. 


Ert þú magaveikur? Veröur-þér ilt af matn- 
um? Hefir þú verk fyrir hjartanu, á eftir mál- 
tíðum? Ef svo er þá brúkaöu. 


7 Monks Dyspepsia Cure 

Þetta meðal læknar meltingarleysi, magaveiki, 
uppþembu, súr í maga, magakvef og öll veik- 
indi í maganum og meltingarfærunum, 

7 Monks' Dyspepsia Cure. Verd 50 cts. 

Selt hjá öllum lyfsölum. 


7 MONKS COMPANV, Einka eigendur, Box 742, WINNIPEG, Can. 



KRAMPI, NIÐURGANGU , 
VINDVERKIR 

SUMARVEIKI, MAGAVEIKI. 


Þessir sjúkdómar læknast fljótt með undrunarmeðalinu 


7 Monks’ Ki-no-co! 


Meðal þetta er óviðjafnanlegt til þess að hnekkja 
allri maga og nýrnaveiki, Ekki þarf nema fáar inn- 
tökur, og þá linast kvalirnar og sjúkdómurinn eyðist. 
Áreiðanlegt meðal og verkar fljótt, 

7 ftlonks’ Ki-no-col. V«*rð 35 cts. 

-Selt í öllum lyfjabúðum, - 


7 HONKS COMPANY, einka eigendur, Bx 742,Winnlpeg, Can 





Agúst 


hefir 31 dag 


1905 


HEYANNIR 

Bandadagur— Jón Espólín dáinn 1839 
Benedikt Sveinsson, sýslumaður dáinn 1899 
Ólafsmessa (h. s.) 16. v sumars 

Hannes Finnsson di796-H. C. Anderson d 1875 
Byrjað að leggja fyrsta Atlantshafs ritsímann 

_[1858 

Jesús mettar 4.000 manns Mark. 8 
|7 s e Trínitatis 
(gFyrsta kv. 3.17 e.m. 

Canning dáinn 1827 

Lafránsmessa 17. v sumars 

Sir Wilfrid Laurier heimsótti páfann 1897 


Þ 

1 

M 

2 

F 

3 

F 

4 

L 

5 

S 

6 

M 

7 

Þ 

8 

M 

9 

F 

10 

F 

11 

L 

12 

S 

13 

M 

14 

Þ 

15 

M 

16 

F 

17 

F 

18 

L 

19 


TJin fals spáménn Matt. 7 
8 s e Trínítatis—Manilla borg gafst upp 1898 
@Fullt tungl 8.31 e.m.—Napoleon 1. fæddur 
Maríumessa (h. f.) [ 1769 


Sveinbjörn Egilsson dáinn 1^52 
Austurríkis keisari fæddur 1830 
Gestur Pálsson dáinn 1892 


18. 


v sumars 


Hínn rangláti ráSsinaSúr 
9 s e Trínitatis 


Lúk. 16 


S 20 < 

M 2 1 

Þ 22^SÍ8 kv. 9.10 e. m, TVÍMÁNUÐUR 

M 23 Hundadagar enda 

F 24 Bjarni Thorarensen dáinn 1841 19. v sumars 

F 2 51 

L 26lÞórður Jónsson, há-yfirdómari dáinn 1880 
Jesús grcetur yfir J'erúsalem Litk. 19 
10 s e Trínitatis—Ágústín dáinn 430 
Leó Tolstoi fæddur 1828. Goethe fæddur 1749 
Höfuðdagur—-Jóhannes skírari líflátinn 
^Nýtt t. 6,13 f.m. — Jón bisk. Vídalín d. 1720 
John Bunyan dáinn 1688 20. v sumars 


S 27 
M 28 
Þ 29 
M 30 
F 31 


Ert þú máttfarinn? Veröar þú þreyttur hvað lítiu sem þú reynir 
á þig? Það ber vott um að nýrun eru ekki fær um að sía óhreinindin 
úr blóðinu næganlega vel. 

GIN PILLS er lækningin þær koma nýrunum í heilsusamlegt á" 
stand, og endurnýja fjörið og kraftana svo þér verðið eins og úngur 
í annað sinn. Peningunum skiiað ef Gin Pills bregðast. 



Hið nafnfræga íueö'al 
v ð 

GYLLINIÆD 

Ein ágætasta tegundin af 7 Monks, er töframeöaliS 
gegn gylliniæða þrautum, kallaö 

7 MONKS MIBACLE SALVE 

Þetta meðal heíir á undraverðan hátt lœknað gylliniæð, gömul sár r 
hörundskvilla, kýli, skurði, bruna, útbrot, kuldabólgu, kláða, hring- 
orm, reform o. s. frv.—Það er sannarlegt töfrasmyrsli, og ætti að> 
vera á hverju einasta heimili. 

7 Monks Miracle Salve 

- Verð 50 cents. Selt hjá öllum lySsölnm. - 

7 MONKS COMPANY, Einka eigendur, Box 742 , WINNIPEG, CAN. 



Til Kveniólksins 

Vér viljum leiða athygli yðar að ágætu meðáli, mýkj- 
andi, bætandi allskonar bólgu, útbrot og sár. 




Þetta meðal er áreiðanlegt við hvítum klæðaföllum. Það er 
útvortis meðal, leyst upp í heitu vatni, og á engan sinn líka 
í að lækna,bólgu, sárog of mikla blóðsókn. Það er áreiðan- 
legt við kláða og bólguþrota. 

7 MONKS’ SANOGEN. 

VEHÐ 50 cts. 

Selt hjá öllum lyfsölum. 


7Monks Company, Einka eigendur, Box 742, Winnipeg, Can. 



September heíir 30 daga 1905 

. ’> * ' TVÍMÁNUÐUR 

F i! 

L 2,Grundtvig dáinn 1872 , 

Faríseinn og tollheiintumaSiirinn Lúk. 18 
S 311.se Trínitatis 

M 4 Franska líöveldiö stofnað 1870—Verkaraanna- 
F 5^Fyrstakv. 9.09 é/ m, [dagur í Canada 

M 6 McKinley fors.eti skotinn í Buffalo 1901 
F . 7! , >. . '.. 21 v sumars 

F 8 Maríumessa (h. s.)— Jerúsalem hertekin áriö 70 

L_9I___ 

Daufi og málhalti inaðurinn Murk. '7 
S 10! 12. se Trínitatis 
M 1 i-j 

Þ i2|Bardáginn viÖ-puebec og fall Wolfe, hershöfð. 
M i3 @F.t. íi.iöf.m. Bretar taka Qrmbec 1759 
F i4lWellington hersfyöfðingi ,d. 1852. 22 v sumars 

F 1 sj ,> > ‘ : ; i ,4 

L iójMoscow borg brend 1812; 

Hinn miskunnsami Samverji Lúk 10. 

S 17I13. s e Trínitatis 
M i8|Garfield forseti Bandar. dáinn 1881 
Þ 181 

M 20>Imbrudagar (sæluvika) 

F 2ijjSíð. kv-5.i4e.m. 23 v sum. haustmánuður 
F 22jTyrkja Soldán fæddur 1842 

L 23;Snorri Sturluson d 1241. Jafndægur-haust byrjar 
Tíu líkþráir Lúk. ij 
S 2414. s e Trínitatis 
M 25 Björn Gunnlaugson fæddur 1788 
Þ 26 

M 27 Fyrsta járnbraut fullgerð á Englandi 1825 
F 28 ||Nýtt tungi 3.00 e, m. 24 v sumars 

F 29 Mikaelsmessa 

I- 301 _ 

VEIKA HLIDlar Þegar líkarainn heíir orðið 
fyrir of mikilli áreynzlu ráðast sjúkdómarnir á þann staðinn sem 
veikastur er fyrir. Veikbygðasti staðurinn hjá flestu kvenfólki, eru 
nýrun. GIN PlLLS ráða bót á þessu og styrkja nýrun svo að þau 
geta unnið sitt ætlunarverk eins og vera ber. Gin Pills hreinsa, 
styrkja, græða. Ef þær ekki duga er andvirðinu skilað aftur. 




HEILSA 

Oíí 

FEGURÐ 
















Það er ekki hin minsta ástæða fyrir því að kvenfólk; 
ið ekki geti viðhaldið heilsu sinni og fríðleik, ef þær 
að eins vilja nota hið fræga meðal 



Vér fullyrðum að aldrei áður hafi meðal verið búið til sem beri jafn- 
mikínn og góðan árangur og þessar pillur. Pillurnar endurlífga föln- 
aðar rósir á kinnum kvenmanna, þær veita líkamanum nýtt fjör og 
krafta og ánægju. Ef þár reynið þær að eins í þrjá daga munuð þár 
sannfærast um ágæti þeirra. Púsundir kvenna geta vottað um verð- 
eika þeirra. 

WERNER’S SPOTTED PILLS -hreinsa og auka blóðið, gera 
hörundið litarfallegt. Styrkja og endurnæra taugarnar. Lækna 
kvenlega sjúkdóma. Þær endurlífga æskufjörið, áhugann og kraft- 
ana. Góðar bæði fyrir konur og karla. 


(íátcrncrs’ Spottcö íðills 

Verö 50 cts. 


Selt hjá öllum lyfsölam og kaupmönnum. 


Thc 


Martiri, Bole & Wynne Co. 

einu eigendur. 


WINNIPEG, 


MANITOBA. 




Október hefir 31 dag 1905 

Enginn kann tvei^nnr herrum aff þjóna Matt. 6 
S 115 s e Trínitatis háustmánuður 

M 2 Fyrsta járnbraut fullgjörö í Bandaríkjunum 1833 
Þ 3 Pétur biskup Pétursson fæddar 1808 
M 4 'F rancois Guirot, sagnfræöíngur fæddur 1787 

F 5 (gFyrsta kv. 5.04 f. m. 25 v surnars 

F ójEldadagur—Tennyson dáinn 1892 

L 7'Edgar A Poe dáinn 1849 

Sonur ekhjunnar í Nain Lúk. 7 
S 8 16 s e Trínitatis 
M 9 Chicago bruninn niikli 1871 
Þ 10 Kruger (fyrv. forseti í Transval) fæddur 1825 
M 11 Búarnir sögöu Bretum stríð 1899 
F 12 Columbus fann Ameríku 1492 26 v sumars 

F i3|@Fullt tungl4.03 f. m. 

L i^lKalixtusmessa 

Vatnsjúki maffurinn Liik. 14. 

S 15 17 s e Trín. — Gregorískatímatalið innleitt 1582 
M 16 
Þ 17 

M 18 Lúkasmessa 

F I9jónatan Swift d. 1745-Veturnætur-27 v sumars 
F 2oSéra Jón Þorláksson dáinn 1819 
L 2ijjSíð. kv. 5.51 f. m. Vetrard. fyrsti. 1. v.vetrar 
' : , GORMÁNUÐUR 

Hvers son er Kristur ? Matt. 22 
S 22118 s e Trínitatis—Jón Espólín fæddur 1769 
M 23jWilliam Penn steig á land í Ameríku 1681 
Þ 24 
M 25 

F 26 Moltke hershöfðíngi, fæddur 1800 
F 27 Hallgrímur Pétursson dáinn 1674 
L 28 @Nýtt t. (vetrar tungl) 11.58 e.m. 2.v. vetrar 
Limafallssjúki maðurinn Matt. 9 
S 29'19 s e Trínitatis 

M 30,Gambetta (franski stjórnmálam.) fæddur 1832 
Þ 3i'Reformazíón Lúters 1517 

Hver einasta GIN PILL hefir inni að halda jafnglldi hálfrar 
annarar únzn af bezta Holland Gin, jafngildi kostanna en ekkert af ó- 
kostunum, sem þeirri víntegund ersamfara. 

Gin Pills eru óviðjafnanlegt nýrnameðal. Það þarf ekki að bíða 
marga daga eftir hinum góðu verkunum þeirra. í>ér finnið jafnskjótt 
til batans, sem Gin Pills veita. 

Seldar hjá öllum lyfsölum, á 500 askjan, 6 öskjur fyrir $2.50— eða 
sendar beint frá l'he BOLE DRUQ CO., WINNIPEG. 






VINURao baki 


Svo kallar fólkið hinn 
mýkjandi, græðandi 
og styrkjandi 


7 Monks’ Porous Piin Plasíer 


í>etta er óviðjafnanlegur mýkjandi plástur við þrautum í bakinu r 
brjóstverk, verk fyrir hjartanu, ríg í bakinu, mjaðmagigt, brjóst- 
himnubólgu, skurðum, sárum, liðskekkíngu o. s. frv. Þetta er bezti 
plásturinn, sem nokkuru sinni hefir til verið og kostar ekki meira en 
aðrir plástrar, þó hanu sé hundrað sinnum áhrifameiri. 

7 Monks’ Porous Pain Plaster 

VERÐ 25 cts. 

Selt hjá öllum lyfsölum. 


7 MONKS GOMPANY, E n a eigendwr, Box 
W/NNIPEG. CAN. 



ANDREMI 

, Ef þú ert magaveikur, hefir skemdar tennur 
eða eitthvað annað gengur að þér, sem veld- 
ur audremi, þá þarftu að skola munninn me 5 


7M0NKS ANTISEPTIC FLUID 


Þessi vökvi drepur alla gerlaí munninum og læknar and- 
remi. JÞað er nættulaust meðal, áreiðanlegt að eyða 
gerlum og lækna sárindi í hálsi, sár í munninum, þrota 
í tannholdinu, sár á tungunni o. s. frv. Þegar næmar 
farsóttir ganga ættu menn að brúka þetta meðal. Það er 
gott til að hreinsa með tennurnar, .... — ... 

H Moriks’ Aritiseptic F'lu.id 

Verð 35 cts. Selt hjá öllum lyfsölum, 

7i MONKS ICOMPANY, Einl a eigendúr, Box 742, WINNIPEG, CAN. 





Nóvemfcer hefir 30 daga 1905 

GORMÁNUÐUR 

M i Allra heilagra messa 

F 2 Allra sálna messa—Jenny Lind dáin 1887 
F 3 (^Fyrsta kv. 6.39 e. m. 

L 4 3 v vetr ar 

Jesú s prédikar utn sœlu Matt. 5 
S 5 20, s e Trínitatis 
M 6 

Þ 7 Jón Arason, biskup höggvinn 1550 
M 8 Milton dáinn 1674 
F 9jAfmælisdagur Edwards Breta konungs 
F 10 Lúter fæddur 1483—Oliver Goldsmith f. 1728 
L 1 ij@Fullt tungl 10.09 e.m.—Marteinsmessa 

4. v. vetrar 

Konungsmaffurinn Jéh. 4 
S 12 21. s e Trínitatis 
M 13 

Þ 14 Rasmuss Kristján Rask dáinn 1832 
M 15 

F 16 Jónas Hallgrímsson fæddur 1807 
F 17 Suez skurðurinn opnaöur 1869 
L 18 5 v vetrar 

Hinn skuldugi pjónn Matt. 18 
S 19J22. s e Trínitatis—jSíð kv. 6.34 e.m 
M 20iSir Wilfried Laurier fæddur 1841 ýlir 

Þ 2 1 Maríumessa 
M 22 Cecelíumessa 
F 2 3 Klemensmessa 
F 24 

L 2 5'Katrínarmessa 6 v vetrar 

Skattpeníngurinn Matt. 22 
S 26 23. s e Trínitatis— ^Nýtt tungl 9.47 f.m. 

M 27 Dumas, yngri d. 1895—Grím, Thomsen d. 1896 
Þ 28 Washington Irving dáinn 1850 
M 29 

F 30 ____ 

Peningunum skilað ef GIN PILLS ekki lækna. Vér erum sann- 
færðir um að Gin Pills eru hið fullkomnasta meðal við alls konar 
nýrnaveiki, sem enn þekkist Svo vissir erum við um að Gin Pills 
lækni allar tegundir hennar að við gefum hverjum einasta lyfsala 
heimild til að skila andvirði þeirra aftur ef þær bregðist vonum 
sjúklingsins. Eru þetta ekki hrein viðskifti? 




HEILSUGÓÐ BÖRN. 

Ef þér viljið halda börnunum hraustum og heilsugóðum ættuð 
þér að gefa þeim hið ósaknæma meðal, sem heitir 

STORKS’ CURE-A-TOT. 

Þetta meðal er seytt úr 'rótum, blöðum, blómum, berki og kjarr 
og’er með öllu ósakuæmt en þó um leið áhrifamikið meðal til þess að 
lækna ýmsa barnasjúkdóma. Þegar börnin eru lasin, eirðarlaus og 
önuglynd þá gefið þeim 


STOKKS 



Við ráðleggjum það við: 

Nýrnaveiki, hlaupabólu, uppþembu, magaveiki, útslætti, hitasótt, 
magnleysi, eirðarleysi, höfuðverk, kvefþyngslum, mislingum, hettn- 
sótt, kláðabólum, kveisu, graftrarbólum, hringormi, tanntökuieik- 
indum, munnskóf, ormum, meltingarleysi, listarleysi, krampa o. fl. 
Meðalið er gott og það er ætíð óhætt að gefa börnunum inntöku af 

STORKS’ CURE-A-TOT 

það gerir þeim gott, hvað sem að þeim 
gengur. 


Storks’ Cure-a-tot 

Verö 35 cts. 


Selt hjá öllum lyfsölum og kaupmönnum. 
-O- 


The Ivlartiri, Bole & Wynne (ö., 

Einkaeigendur 

WÍNNIPEG, 



MAN. 






Desember heíir 31 dag 1905 

ÝLIR 

F i Eggert Olafsson fæddur 1726 
L 2 Bardaginn viö Austerlitz 1805 7. v vetrar 

Krists innreið í Jerúsalem Matt. 21 
S 3 1 s. í jólaföstu—(gFyrsta kv. n.45 f. m. 

M 4 

Þ 5 Mozart dáinn 1791 
M 6 

F 7 Jón Sigurðsson dáinn 1879 
F SjMaríumessa 

L 9lJohn Milton fæddur 1608 8. v vetrar . 

Teikn á sól , tungli og stjörnum Lúk 21 
S 10 2 s. í jólaföstu—Alexander Dumas eldri d. 1870 
M 11 @Fullt tungl 4.26 e. m. 

Þ 12 Skúli Magnússon, landfógeti fæddur 1711 
M 13 Lucíumessa—Séra Jón Þorfáksson fæddur 1741 
F i4George Washington dáinn 1799 
F 15 

L 16 New York bruninn mikli 1835 9. v vetrar 

Johannes í böndmn Matt. / / 

S 17 3 s. í jólaföstu 
M i8| 

Þ 19 iSíö. kv. 5.09 f. m. 

M 20 Imbrudagar (sæluvika) mörsugur 

F 2 1 Tómasmessa 
F 22 Sólhvörf : skemstur dagur 

L 23 Þorlaksmessa 10. v. vetrar 

Vitnisbvrðnr Jóhannesar skírara Jóh, 1 
S 24'4. s. í jólaföstu. Aðfangadagur jóla. Jólanótt 
M 25 ! Jóladagur—@N. t. 1.04 e.m, [nóttin helga 
Þ 26 Annar í jólum 

M 27 Magnús Stephensen, konferensráð f. 1763 
F 2 8 1 

F ^g^Gladstone fæddur 1809 

L 30 Bjarni Thorarensen f. 1786 1 1. v. vetrar 

Simon og Anna Lúk. 2 
S 3 ijS. milli jóla og nýárs—Gamlársdagur 

Ef þér sendið póstspjald til ,,THE BOLE DRUG CO.“ þá send- 
nm vér yður aftur sýnishorn af Gin Pills, kostnaðarlaust. Rey nið 
þær, og vér erum vissir um að yður muni líka svo vel við þœr að þér 
haldið áfram að nota þœr. 

Seldar hjá öllum lyfsölum, á 50C askjan, eða 6 öskjur á $2.50, eða 
rdar teint iiá 1 he EOLE DRUG CO., W innipeg, Iftan. 




HÆTTID AÐ HÓSTA 



Þér vitið að hægt er að lækna. hóstann, 
bæði fljótt og vel með 

_„Syrap of Rocky Moimtain Spruce“ 

Þetta nafnkunna hóstameðal þekkja allir í Canada. Það mælir 
með sér sjálft. Þér ættuð að reyna það 

25 GENT FLASKAN. 



ÁBURÐURINN FRÆGI 

sem allir gripa eigendur þurfa. Þér hljótið 
að vita, að bezti áburðurinn, til að brúka 
við hross og aðra gripi, er hið víðfræga 

Dp. Clerks Wh'te Liniment 

Verð 50 cts 


Fæst hjá öllum lyfsölum og kaupmönnum. 


MIKIL BROKUN. 

gerir hrossin fljóttljót útlits, nema þérgefið þeim 

St. Johns Condition Powder 

í>etta meSal á engan sinn líka í því að viðhalda gripunpm. Það er 
ágætt styrkingarlyf. VERD25CTS 

Selt hjá öllum lyfsölum og kaupmönnum. 

^hc Jflártirt, $olc & SSlpnnc GIo., 

Einkaeigendur 

WINNIPEG, - - - MAN. 


Ath.— íuf þér ekki getið fengið.. eitthvað af þessum 
meðulum, sem eru auglýs 1 '. hér í almanakinu, 
þar sem þér verzlið, þá sendið peningana til 
okkar og við sendum yðar aftur það sem þér 
þarfnist. 









ALMANA34. 



u. Ar. 


WlNNIPEG. CANADA. 


1905. 


SI R W I L F RI D LAURIER. 



Einn hinna merk- 
ustu stjórnmála- 
manna, sem nú eru 
uppi í heiminum, 
er forsætisráðherra 
Kanadaveldis, Sir 
Wilfrid Laurier. 
Hvarvetna um hinn 
brezka heim dást 
menn aö honum fyr- 
ir ágæta leiðtoga- 
hæfileika, sjaldgæfa 
mælsku, — mikil 
hyggindi og færsæl 
í stjórnmálum. Sig- 
urinn, sem hann 
vann nú viS síöustu 
kosningar, sýnir þaö 
aö meta kosti hans 


SlR WILFRID LAURIER. 


líka, að Kanadamenn kunna 
oe hæfileika. Enda verður 






hann einn hinna merkustu manna í sögu landsins, 
þegar alt er til greina tekið. Hann er eigiulega 
nú sem stendur æðsti maðurinn í landinu, • átrún- 
aðargoð allra Kanadatuanna,— sá maðurinn, sem þeir 
dást mest að og bera mesta lotningu fyrir — alveg á 
sania liátt og Sir John Macdonald var það á sínum tíma. 

Hann er fæddur í borginni Quebec 20. nóv. 1841 
af frakkneskum foreldrum. Faðir hans var landmælinga- 
maður og fastur í lund. Forfeður hans voru ýmist kunn- 
ir að ágætum hæfileikum í reikningsáttina eða í áttina til 
fagurra lista. Hvorirtveggja hfileikarnir koma fram í 
fagurri einingu hjá Laurier, þar sem hann er fyrirtaks 
bagsýnn stjórnmálamaður og snildar ræðuskörungur. 

'Hann aflaði sér ungur vanalegrar skólamentunar, 
útskrifaðist af lærða skólanum í þorpinu L’Assomption, 
þar sem hann var alinn upp, tók síðan að lesa lög við 
McGill háskólann og fekk þar fljótt það orð, að taka þar 
öllum lögfræðisnemendum fram að ljómandi gáfum. 
Einkum komu ræðumanns hæfileikarnir fljótt í ljós í 
námsmanna félagsskapnum við háskólann. En þótt hann 
væri öllum fremri, veittu menn því þegar eftirtekt, að 
hann átti aldréi neina óvini né öfundarmenn, heldur á- 
vann sér aðdáun og kærleika þeirra, er hann umgekst. 

Þegar f ' nn hafði tekið lögfræðispróf, tók hann t>l 
starfa í fél? við eldri lögfræðing árið 1864. Til þings- 
ins í Quebc fylki var hann kosinn sjö árum síðar (1871J 
og að þremur árum liðnum (1874) til allsherjar þings 
Ivanada. Þegar hann hafði flutt fyrstu ræðu sína á því 
Þ' n &i, gekk enginn úr skugga um, að þar var atkvæða- 
rnaður á ferðinni, sem mikið mundi láta til sín taka síðar. 
V ar til þess tekið, hvílíkt vald hann hefði á enskri tungu. 



23 


],ar sem hann var algjörlega frakkneskur maður að ætt 
ög uppeldi. Hjá Mackenzie-stjórninni varð liann innan- 
ríkis tollmálaráðgjafi 1877, en hafði það embætti að eins 
skamma stund, ]?ar sem frjálslynda stjórnin varð undir 
við kosningarnar árið eftir. Frá því var Laurier í flokki 
stjórnar-andstæðinga, þangað til 23. júní 1896, ekki 
skemur en tuttugu og eitt ár. 

En svo vel þótti hann halda vörnum uppi fyrir þjóð- 
málaskoðunum flokks síns á þessu tímabili, að álit hans 
hjá þingi og þjóð fór stöðugt vaxandi. Sá hét Blake, 
er fyrst framan af var foringi frjálslynda flokksins á 
Jungi ]?essi árin, en 1887 sagði hann at sér, og var þá 
Laurier í einu hljóði sá vandi á hendur falinn. Mjög 
tregur hafði hann til þess verið, því fyrirrennari hans var 
stórgáfaður maður, þó ekki væri hann ávalt eins heppinn 
né lipur i frammistöðu sinni og æskilegt hefði verið. 
Yfirleitt hafði flokkurinn fundið foringjum sínum það til 
foráttu, að þeir heföu ekki lag á að vinna hug og hjarta 
íólksins, er þeir voru að flytja því skoðanir sínar á vel- 
ferðarmálum lands og þjóðar, og var því að nokkuru 
leyti kent um, að flokkurinn hafði lítið fylgi.. Hæfileikar 
Lauriers einmitt í þessa átt munu engum hafa dulist, því 
hann er þjóðlegur mælskumaður í íyrstu röð, er hrífur 
hugann ekki einungis með orðum og röksnild, heldur 
með unaði þeim og fegurð, er hvílir yfir persónu har.s og 
látbragði. Aftur voru menn ekki eins vissir um, að hann 
ætti í fórum sínum nógu mikið af ráðkænsku og þreki til 
þess að láta flokk sinn bera sigur úr býtum í viðureign- 
mni við þaulæfða og rammslæga þjóðmálagarpa. En 
rcynslan hefir sýnt, að hann stendur engum á baki að 
þessu Ievtinu heldur. 



24 


Enda hefir enginn þurft meira á öllu þessu að halda 
en hann. Honum reið nú á að ná fylgi Quebec-fylkisins, 
cn J>ar átti afturhaldsflokkurinn og Sir John Macdonald 
öruggasta vígi sitt, svo álitið var að framsóknarflokkur- 
t nn mundi J)ar aldrei geta orðið ofan á. Enda er skrum- 
saga sú- höfð eftir Sir John eftir kosningasigurinn 1878, 
að hann hafi sagt í ræðu yfir borðum í heiðurssanisæti 
einu: „Grittarnir (framsóknarflokkurinn) komast aldr- 
ci til valda meðan eg er uppi.“ Enda stóð hann við orð 
sin. En smátt og smátt vann Laurier svig á fordómum 
inanna, svo margir í andstæðingaflokki hans fóru að bera 
lotningu fyrir honum og skoðunum hans. Annars vegar 
áíti hann að berjast gegn 'tollverndarstefnunni, sem orðin 
var gömul og rótgróin. Hins vegar gegn klerkavaldinu 
kaþólska, og stóð hann J>ar óvenjulega illa að vígi, þar 
teni l'irin er sjálfur einn í tölu andlegra þegna páfans. 
Um þetta leyti kom líka upp skólamálið fræga hér í 
Manitoba, þar sem fylkisstjórnin neitaði að leiða aftur 
sérstaka lýðskóla í lög handa kaþólskum mönnum, sem 
numdir höfðu verið úr gildi í fylkinu 1890. Mál þetta 
setti hugi manna einkum í ákafa æsing, því bæði kom 
gamall þjóðernisrígur þar til greina og trúarskoðanir, 
sem unnið höfðu hefðarhelgi. Bæði málin voru saman 
undin og tvinnuð við ýms landsmál önnur og voru því 
örðugri viðfangs. 1 Manitobadeilunni þurfti einkum á 
lagi og ráðkænsku að halda. Kaþólsku klerkarnir og aft- 
i'rhaldsliðið með Sir Charles Tupper í broddi fylkingar 
lögðust þar á eitt mcð að fá sérstaka skóla aftur innleidda 
lir.nda kaþólskum mönnum. Biskuparnir kaþólsku létu 
Vnrðisbréf út ganga, er tvisvar voru iesin í kirkjum Que- 
Eec-fylkis og var hinum trúuðu þar blátt áfram skipað 



25 


að grelða aíl<væði gegn leiötoga frjáislynda flokksins, er 
svo iila hefði brugðist kirkju sinni, Mátti þá svo virðast 
sem i flest skjól væri fyrir honum fokið og þýðingarlítið 
íyrir hann að ætla sér að sannfæra trúarbræður sína um 
xéttlæti þess málstaðar, er prestar og biskupar höfðu lýst 
í bann. Aldréi hefir neinn maður í verri ógöngum verið 
með málstað sinri en hann virtist þá. Það þurfti sannar- 
kga á einbeittum vilja að halda og ódeigri lund, enda 
ijndi nú Laurier, að hann átti hvorttveggja. Hann lét 
sem liann sæi klerkavaldið ekki, en hóf sina frægu vörn 
f' rir samvizkufrelsi kaþólskra borgara í almennum 
landsmálum. Árangurinn af þeirri vörn er eitt hið þýð- 
ingarmesta atriði i stjórnmálasögu landsins. Atkvæði 
iéliu honum i vil með miklum meira hluta, einkum í Que- 
Jiec fylki. Afskiftum kaþólskra klerka af stjórnmálum 
landsins var um leið kinnhestur gefinn og greinarmunur 
í fyrsta skifti gjörður milli þcirrar hlýðni, er kaþólskir 
menn ættu að sýna andlegum leiðtogum sinum í safnað- 
armálum og í borgaralegum efnum. íbúar Quebec-fylkis 
hafa svarið sig í ætt við frændur sina á Frakklandi með 
því að tjá sig umburðarlyndisins megin í máli þessu og 
láta sér þar frjálsmannlega farast. En öllurn kemur sam- 
an um, að engum leiðtoga hefði tekist að koma þessu til 
leiðar, nema Laurier einum. 

Hann cr i kafur fylgismaður og einlægur hinna helztu 
framsóknarmanna brezkra, er uppi hafi verið, og hug- 
sjónir annarra eins manna og Burke, Fox, Bright og 
Gladstone hafa eins og endurfæðst hjá honum. Eins og 
þeir, hefir hann ávalt einlægur vinur Bandaríkjanna ver- 
ið og fyililega viðurkent, að frá þeim er sambandsríkja 
bugmyndin til Kanada runnin. Bæði sem stjórnarand- 



26 


fcíæðingur og forsætisráðherra hefir hann látið þetta vin- 
arþel til Bandaríkjanna i Ijós og óskar fastlega, að öll á- 
greiningsmál milli þessara nágrannajpjóða séu vinsam- 
iega útkljáð. Enginn Kanadamaður mun heldur eiga 
öðrum eins vinsældum og áliti að fagnaí Bandaríkjunum 
og Laurier. 

Áður hefir verið bent á, hvílíkur unaður hvílir yfir 
persónu hans og látbragði. Aldrei kemur þetta betiír í 
ljós en þegir hann flytur ræður sínar, enda talar hann á- 
valt af sannfæringu.beint út úr hjarta sínu,og föðurlands- 
ástin varpar ljóma sínum yfir allar hugsanir hans í 
stjórnmáium. Hann er jafn-vígur í allar áttir. Tilfinn- 
ingarnar, vitsmunirnir og viljinn verða að láta dyr sínar 
hrökkva upp fyrir honum. Sumar af ræðum hans þykja 
eins ágætar og nokkurar aðrar, sem fluttar hafa verið í ' 
Kanada. Eitt sinn vaf hann að tala máli umburðarlynd- 
isins út af löggjöf snertandi Jesúíta og sagði: „Láturn 
oss muna, að jiótt vér krjúpum ekki fram fyrir sama alt- 
arinu, krjúpum vér samt fram fyrir hinum sama drotni.“ 
Svo er sagt að orð þessi hafi hnitið þeim í hjartastað, er 
heyrðu, að þeir hafi gleymt smámunalegum fordómum og 
þrefi og borist ósjálfrátt inn í heim kærleika og friðar. 
Hægt er að heyra það á framburði Laurier’s, að hann er 
maður frakkneskur. Enda talar hann frakkneska tungu 
jöfnum höndum, svo ekki má í milli sjá hvort málið læt- 
ur honum betur. En sagt er, að sá frakknesku-blær, er 
framburður hans á ensku máli hafi,sé í hans munni meira , 

y . 

til prýði cn óprýði. Þegar Sir John Macdonald féll frá, 
var hver lofræðan um hann haldin á fætur annarri í 
lægri málstofu Kanada-þingsins, en engin önnur eins og 
sú, er Laurier flutti. 



27 


Vinsældir Lauriers og þá lotningu, sem fyrir honum 
er borin, má bezt af því marka, að Sir Oliver Mowat, 
■er í tuttugu ár hafði verið forsætisráðherra Ontario- 
íylkis og hefði getað verið það enn, lætur sér lynda að 
verða dómsmálaráðgjafi undir hans forustu; forsætisráð- 
herrarnir í Nýja Skotlandi og Nýju Brúnsvík gjörðu 
slíkt hið sama. Stjórnmálasaga Kanada er elcki með öllu 
flekklaus fremur en annarra landa, en enginn flekkur 
loðir við lund Lauriers; hann hefir aldrei verið grunaður 
um græsku. Maðurinn I.aurier er engu síðri né ógöf- 
ugri en ræðusnillingurinn eða stjórnvitringurinn. 

Á fagnaðarhátíð drotningarinnar var hann erindreki 
Kanada og fulltrúi; var hann þar í glæsilegum hópi 
hinna frægustu brezku manna og mikilhæfustu og þótti 
bera af flestum þeirra. Það tók undir í landi þeirra 
Pitt’s og Gladstone’s af mælsku hans og vináttuböndin 
milli Kanada og Bretlands urðu þá traustari en nokkurtt 
sinni áður. 




STRATHCONA LAVARÐUH, 

Með sönnum mikilmenn- 
um, sem Kanada hefir sér af 
aö hrósa, verður Strathcona 
lávarður ávalt einn hinn 
helzti. Hann hefir ef til vill 
frekar en nokkur maður ann- 
ar rutt þjóðinni braut tit 
framfara og velmegunar. 
Híð eiginlega nafn hans er 
Donald Smith og við það 
nafn kannast menn alla leið 
frá Quebec til Vancouver, 
Hann er fæddur í Moray- 
skíri á Skotlandi árið 1820. Hann gekk í skóla í 
þorpi sveitar sinnar í æsku sinoi. En átján áragam- 
all gekk hann í þjónustu /2'Wítfft-flóafélagsins og var 
hann þá sendur til hinnar köldu og hrjóstugu Labra- 
í/í>r-strandar. Var þar fátt til fagnaðar, en þó ekki 
að öllu eins ömurlegt og nú. Þá voru skógar miklir 
þar í'dölum og sumsstaðar á hæðum,en þeim hefir nú 
ýmist eldurinn eytt, eða félagið, er látið hefir höggva 





29 


J>á niöur miskunarlaust. Nóg var þar líka um þær 
mundir af villidýrum; þá var þar fult af elgsdýrum, 
músdýrum og hreindýrum, bjarndýrum svörtum, hvít- 
■um og mórauöum, mörðum, hreysiköttum og refum, 
xauöum og gráum. Þarna varö hann að vera með 
Eskimóum, er standa nokkurn veginn neðst í menn- 
ingarstiga mannkynsins. Einhverjum hefði leiðst að 
þurfa að vera þar í fjórtán ár. 

Þá var honum sagt þaðan að fara og til Norðvestur- 
lands Kanada. Um þær mundir var það svæði landsins 
uokkurn veginn eins lítið þekt eins og þeir landshlutar, 
sem mönnurn eru allra minst kunnir. Hudson-flóa-félag- 
ið réði þar þá lögum og lofum. Það hafði reist vígin 
frægu frá Quebec og vestur að Klettafjöllum. Mönnun- 
iim, er voru í þjónustu þess, veitti það nákvæma eftir- 
tekt, og fáir höfðu reynzt því jafn-áreiðanlegir, hagsýnir 
og ötulir og Donakl Smith. Hingað tíl þekti enginn 
nafnið hans nerna félagið og viilimenn. Hann bjó í þagn- 
arinnar landi og það var eins og hann ætlaði þaöan aldr- 
ei að kornast. Hann var að eins faktor eins og rnargir 
aðrir, sem þjóö vor hefir þekt bæði fyrr og síðar.. En 
upp frá þessu fór faktorinn að verða kunnur, því hvar 
sem hann fór, leysti hann störf sín snildarlega af hendi 
og svo samvizkusamlega, að orð var á því haft. Ávalt 
komst hann vel af við alla. Ávalt hélt hann loforð sin. 
firam á þenna dag er sagt, að enginn liermi upp á hann 
loforð, er hann ekki efndi, ef hægt var. Grávaran hans 
lcom ávalt með góðum skilum. Honum kom vel saman 
við Indíána. Hann sýndi þeirn ávalt tiltrú, en sveik þá 
aldrei, og til endurgjalds voru þeir til þess búnir að láta 
3 íf sitt fyrir hann, ef á þurfti að halda. Það var nú tekið 



3 ° 


»ð hefja hann frá einni trúnaðarstöðu til annarrar. A 9 
síðustu var hann gjörður að landsstjóra fyrir alt Norð- 
vesturlandið af hálfu Hudson-flóa-félagsins, því um það 
\> yti hafði félagið á hendi landstjórn ekki síður en verzl- 
un. Voldugur keppinautur þess, „Norðvestur grávöru- 
og verzlunar-félagið“, lagðist á leið þcss og hrifsaði til 
sín alt, er það mátti, bæði með hrekkjum og ofbeldi. Þá 
var það Skotinn með miklu brýrnar og siða skeggið, sem 
ósjaldan kom með krók á móti bragði og Iét keppinaut- 
inn á því kenna, að ekki var við lambið að leika sér þar 
sem hann var. Hann varð oft að láta hart koma gegn 
hörðu. En einkum bar hann sigur úr býtum í þeim við- 
skiftum, vegna þess, hve vel Indíánar og kynblendingar 
treystu honum. Hingað til var fátt hvítra manna í land- 
inu, en upp frá þessu fóru þjeir að fjölga og áhrif þeirra 
aö verða meiri. Fyrir viturleg ráð og milligöngu land- 
stjórans tokust samningar við stjórnina, sem staðfestu 
verzlunar-einkaréttindi félagsins á aðra hönd, en þar sem 
felagið hins vegar let cnnur mikilsverð einkaréttindi af 
hendi fyrir þrjú hundruð miljónir punda sterling og heil- 
rnikið af lóndum. Þessir samningar Kanadastjórnar 
hieyptu af stað uppreist kynblendnga undir forustu Louis 
Riel. En af því stjórnin kvaddi Donala Smith til þess að 
komast cftir orsokum uppreistarinnar fyrir hennar hönd. 
datt óánægja þessi brátt niður. Hans vitru ráð og vin- 
gjarnlegu ráku óttann og úlfúðina á djr og réttlæti hans 
og mannúð komu aftur á jafnvægi í huga þeirra. Eyrir 
þessi heppilegu málalok fekk hann opinbert þakklætí 
landstjóra Kanada og ráðaneytis hans. Þegar Manitoba 
fylki myndaðist var hann sendur á þing frá Winnipeg og 
St. John. Héiuðunum fyrir vestan Manitoba var enrs 



3i 


stjórnað af ráði einu; var Donald Smith kvaddur til að 
vera meðlimur þess. Seinna var hann sendur á sambands- 
Jiing Kanada frá Selkirk-umdæmi og þar sat hann oftast 
nær, þangað til árið 1896. Þá var hann kvaddur til að 
vera fulltrúi Kanada í Lundúnaborg sem Lord High 
Commissioner og þeirri stöðu gegnir hann enn. 

Stærsta þrekvirkið og þýðingarmcsta, sem hann hef- 
ir fyrir Kanada unnið höfum vér samt ekki minst á enn. 
iÞegar tímar liðu fram, var farið að tala um járnbrautar- 
tengsl frá liafi til hafs í Kanadalöndum. Um leið og það 
kom til tals, gjörðist Donald Smith helzti hvatamaður- 
inn. í járnbrautarmálum hafði hann þegar nokkura 
reynslu, þar sem hann hafði í félagi við James J. Hiil 
lrá St. Paul og George Stephen útvegað fé til St. Paul 
og Kyrrahafsbrautarinnar, er J'. j. Hill gjörðist umsjón- 
armaður yfir. Út úr þessu félagi myndaðist annað félag 
með hér um bil alveg sömu mönnum, er tók að sér að 
koma Kanada Kyrrahafsbrautinni á. Til þess starfa var 
Donald Smith allra manna bezt kjörinn,því enginn þekti 
lands l:ig og lofts eins vel og hann,frá því hann var fakt- 
or Hudson-fióa-félagsins. Þegar hann flutti það mái 
íyrir Sir John Macdonald léði hann því fljótt eyru. Þeg- 
ar liann sýndi honum fram á, hvílíkar auðsuppsprettur 
landflæmi þetta hefði í skauti sínu, varð hann hugfang- 
ínn. En þegar hann bauðst til að vera einn af þeim, er 
tækist stórvirki þetta á hendur, var Sir John eigi lengur 
efablandinn, heldur upp til handa og fóta og studdi fyrir- 
tækið með ráð og dáð og öllum þeim einkennilega dugn- 
aði, er hann átti yfir að ráða. Sir Charles Tupper hefir 
gefið Donald Smith þenna vitnisburð: „Kanada Kyrra- 
iiafsbrautin hefði eigi verið til þann dag í dag, þrátt fyrir 



33 


alla hjálp stjórnarinnar, ef jþað hefði ekki verið fyrir 
tlugnað, atorku og einbeittan vilja Sir Donald Smith“. 
Og nákvæmlega sama vitnisburðinn gefur James J. Hill 
honum. Enda hefir stjórnin á Englandi við þetta kann- 
ast og hafið faktorinn frá Labrador-ströndinni úr einní 
tign i aðra. Á sextíu ára afmæli drotningarinnar 1897 
var hann loks hafinn til aðalstignar og nefndur barón 
Strathcona og Mount Royal frá Glcncoe í Argylc-sýshc 
og Montreal-borg í Quebec-fylki. Hann var jþá auð- 
ugur maður orðinn og átti konungleg heimili í Lundún- 
um, Montreal og Winnipeg. Hér í Winnipeg er hann 
eigi oft nú orðið, en býsna oft í Montreal og er heimili 
hans þar opið öllum vinum hans, ekki sízt hinum eldri frá 
árunum, er hann var í þjónustu Iludson-fióa-felagsins.. 
Hann þykir hinn skemtilegasti heim að sækja. Viðmótið 
er vingjarnlegt og gáfulegt um leið. Hlýlega tekur haun 
í hendina á öllum og hefir lag þeirra manna, er lengi 
hafa í hinum vestlægu óbygðum verið, að láta þeim líða 
vel, er nærri honum eru, eins og ættu þeir þar heima. 
Manna fimlegast þykir honum farast að segja sögur,endæ 
hefir hann frá mörgu að segja. Gjafmildur er hann og' 
stórgjöfull, þegar því er að skifta. Á afmælishátið drotn- 
ingarinnar gaf hann í félagi viö Mouut Stephen lávar 5 - 
eina miljón dollara til sjúkrahússins í Montreal og seinna 
Iiéfir hann gefið sömu stofnaninni átta hnndruð þúsund 
lil viðhalds. McGill háskólanum hefir hann gefið fjögur 
hundruð og sjö þúsund • dollara. Háskólanum hér í 
Winnipeg hefir hann eins og kunnugt er heldur ekki 
gleymt dg hans örlæti er það að miklu leyti að þakka, að 
hægt var að fjölga kennurum skólans um helming síðast 
iiðið ár. Tuttugu þúsund dollars hefir hann gefið í eftir- 



33 


launasjóð aldurhniginna presta, er presbyterakirkjunni 
lieyra til, þvi þar á hann sjálfur andlegt heun 

Það hefir heppilega verið um hann sagt, að hann 
væri fyrir allra hluta sakir ágætasti maðurinn, sem Kan- 
ada gæti lirósað sér af. Algjörlega af sjálfsdáðum hefir 
hann hafist til vegs og vakla. Hann er maður stórgáf- 
aður, örlátur að fé, frjálslyndur og prúðmenni hið mesta. 
Engu konungsvaldi þurfti á að halda til að hefja hann til 
aðalstignar. Til þeirrar tignar hafði hann þegar hafist 
aí eigin rammleik og sýnt,að hann var til hennar fæddur. 



VESTUR AÐ KYRRAHAFI. 

FERÐASAGA 

EFTIR 

V. J, 13 E R O M A N N, 

I. 

Yfir fjöll og firnindi. 

Þreyta og ferðaþrá. Gamla hreiðrið mitt. A járnbrautÍQni. Sinn 
munnbitinn frá hverjum landshluta upp í alheimshungrið. Kletta- 
íjöllin. Fossafjöllin og fjalladýrðin. Fjöllin og mennirnir. 

Það var komið fram í byrjun júlímánaðar. Allir, 
sem vetlingi gátu valdið hér í borginni, voru annað hvort 
að búa sig til ferðar einhvers staðar út á landsbygðina, 
þar sem þeir ætluðu að dvelja næstu vikur og njóta nátt- 
úrunnar, eða þeir voru þegar farnir. Skólabörnin flugu 
cins og fuglar úr fangelsi um leið og skólatíminn var úti, 
svo það sást varla barn á öllu strætinu. Hver dreng- 
hnokkinn hafði lagt af stað á fætur öðrum þangað, sem 
honum hafði verið fenginn staður, eins vígabarðalegur og 
þó hann ætlaði að leggja alla jörðina undir sig. 

Þá fór eg að hugsa mér til hreyfings. Langferða- 
hugurinn óx með hverjum degi. Þreytan eftir veturinn 
iagðist yfir mann með öllum þunga sínum. Bækurnar og 
penninn voru nú orðnir óvinir mínir og fjandmenn, óal- 



andi og óferjandi öllum bjargráðum. A skrifborðinu lá 
all í hrúgu og ekki til þess hugsandi að færa þar nokkuð 
í lag. Engin önnur úrræði, en að flýja það alt og hrista 
X>að af sér eins og vondan draum, sem annars lætur mann 
ckki í friði. 

En fyrst var að hugsa um konuna og börnin. Þau 
ætluðu að flýja á gamlar stöðvar og leita skjóls og at- 
hvarfs á heimilinu okkar í Dakota, þar sem við nutum 
solskinsblíðunnar i sextán sumur, og þar sem endurminn- 
ingarnar um fegurstu árin, starfið og stríðið, fögnuðinn 
og sársaukann, kvaka til manns eins og fuglar á hverjum 
kvisti. 

Svo flugum við öll úr hreiðrinu suður með lestinni. 
Sóttum heim vini og vandximenn, komum seinast heim í 
garðinn okkar, sátum undir trjánum eða lágum í grasinu 
og kunnum okkur ekki læti — börnin ekki sízt; þau báru 
sig að eins og fuglar í Paradís. 

En nú var mér ekki til setunnar boðið. Eg varð að 
kveðja — og fljúga lengra. Næsta dag átti eg að vera 
kominn aftur til Winnipeg, til þess að leggja af stað það- 
an með Kanada Kyrrahafsbrautinni vestur á Kyrrahafs- 
strönd. Þangað hafði eg lengi þráð að koma og sú þrá 
einlægt vaxið, því smám saman var fólk Jiangað að flytj- 
ast búferlum, sem mér um langan tíma eða skemri hafði 
verið kært og kunnugt. Nú höfðu einstakir menn á mig 
skorað að koma vestur þangað sem snöggvast. Og eg 
stóðst ekki mátið, en lofaöi þeim að koma, og varð nú að 
standa við orðmín. 

Svo var eg heppinn, að annar maður réðst til farar 
með mér — vinur minn og góðkunningi, Guðmundur 
'Þórðarson, bakari. Hann ætlaði líka að létta sér upp og 



36 


leita hvíldar frá langvinnuin önnum og umsýslu. í síð- 
ustu andránni breyttum við áætlun og tókum okkur far 
með Norðra hinum mikla eða Great Northe.ru- brautinni, 
Jiví með henni kemst maður á skemstum tíma vestur 
Jiangað, sem ferðinni var heitið. 

Þegar lestin var loksins á skrið kornin, fanst okkur 
sem nú mundu hjólin halda áfram að snúast og snúast, 
Jiangað til við værum komnir á heimsenda. Mér fanst 
eg hafa einhverja óskiljanlega tilhneiging til að loka aug- 
unum og lítá ekki upp fyrr en eg væri kominn alla leið. 
Kn er suður kemur á aðal-brautina og haldið er vestur frá 
Grand Forks i Norður-Dakota í skoðunarvögnunum in- 
■dælu, þar sem setið er eins og í glerhöll, ví hliðarnar 
mega heita allar gagnsæar, og maður hvílir sig í léttum 
liægindastólum, er flytja má horn úr horni eins og í stof- 
unni heima, eða fær að velja úr nýjustu tímaritunum til 
að lcsa, jiegar maður þreytist á að horfa út — þá fær 
maður sannarlega löngun til að halda augunum opnum 
og drekka í sig alt hið nýja, er þá ber fyrir bæði í and- 
ans og náttúrunnar heimi. 

Það var því býsna áliðið orðið, er við fórum að fela 
okkur á bak við rekkjureflana mjúku í svefnvagninum. 
En hvílík unun það er að géta stígið upp í konunglega 
íivílu og fá að sofa þar eins vært og í eigin sæng sinni, 
og samt að þeytast áfram viðstöðulaust og vita það fyrir 
víst, að maður hefir flogið hundruð mílna, er hann bregð- 
ur blundi næsta morgun, hafi ekkert óhapp fyrir komið. 
Kða með höfuðið á koddanum að lyfta upp blæjunni, láta 
tunglið skina inn til sín og horfa yfir bygðir og ból, fljúg- 
andi fram hjá eins og í eínhverri töfrasýning. Þá er sá 
sannarlega klaufi, sem ekki kann að dást að menningu 



lieimsins né skilja, hvílíkur unaður ]>að er að f<á að 
njóta hennar. 

Við vorum komnir vestast í Dakota, þegar við vökn- 
Tiðum, og brátt flugum við inn í fjallalandið, Montana, 
Jjar sem hafast við hjarðirnar miklu, bæði naut, hestar og 
sauðfé, og þangað sem sælkerarnir horfa bæði að austan 
og vestan, er þeir vilja seilast í safamikla kjötkrás á borð 
sín. Brauð í Dakota, kjöt í Montana. Dásamlega er 
jjessu öllu fyrir komið. Til Dakota og Manitoba hrópar 
mi heimurinn eftir brauði, en til Montana og Norðvestur- 
Jandsins eftir kjöti.. Á bessu tvennu lifa menn og fleiri 
<jg fleiri verða munnarnir með hverju ári. Hver lands- 
hluti hefir ákveðið ætlunarverk; ]jeir leggja sinn bitann 
jiver á borðið til að seðja alheimshungrið mikla. En ekki 
ct' landið fagurt, en bert og nakið og b)'gðin strjál, eins 
og búast má við, þar sem beitilönd eru xnikil. 

Að kveldi var farið að skríða upp Klettafjöllin. Þar 
verður þá svo undur-lítið úr lestmni. Yfir sléttlendið 
crunar hún eins og. jötunn, ýgldur og ægilegur, sem hróp- 
ar til alls, er á vegi verður: . Hafið.þið hægt um ykkur; 
cg á þetta alt santan. En þegar til fjallanna kemur, er 
cins og jötunn þessi verði að .taka oi'an og láta vera að 
bera sig cins drembilega. Hann verður að læðast áfrarn í 
cinlægum bugðum og krókum eins og höggormur eða 
ánamaðkur, og manni fanst það að eins vera af náð og 
tniskunnsemi,að fjallið lofar þessu kvikindi að skríða upp 
hlíðar sínar. 

Klettafjöllin eru mjög ólík íslenzku fjöllunum. Að 
visu eru þau stór og hrikaleg, en þó líkari afarmiklum 
íteiðaklasa en fjöllum, eftir því sem vér íslendingar hugs- 
itm oss þau. En er vestur kemur í Fossafjöllin (Cascade 



33 


Mountains) svonefndu, er að mörgu leyti eins og anna9 
ísland renni upp fvrir augurn mánns. Þau eru viða snar- 
brött og feykihá, með þröngum dalverpum og djúpum, en 
gnæfandi tindum hér og þar, isiþöktum og óumræðilega 
tignarlegum. Ósjálfrátt fyllist hjartað lofgjörð og lotn- 
ing. Það er eins og augað sjái dýrðina drottins Ijóma um 
hvern fjallstind. Hugurinn fær nýja vængi. Hann fer 
að langa til að lyfta sér upp í himnanna himna. Eitthvað- 
innan í manni vill fljúga á arnarvængjum fram fyrir 
hann, scm skapað hefir alt þetta og lagað það í hendi sér. 
En á næsta augnabliki brestur alla djörfung, því svo er 
hátign handaverkanna mikil, að maðurinn.þetta lítilsiglda 
fiðrildi jarðarinnar, felur sig á miíli trjánna eða birgir 
iyrir augu sér, um leið og hann fer að hugsa sér höfund- 
inn sjálían nálægan. 

Aldrei verður maður eins lítill og þegar hann stend- 
ur undir fjalli. Mannabygðirnar aldrei eins broslega lit- 
ilfjörlegar og upp á milli fjalla. Það verður ekkert úr 
þeim. Á sléttlendinu vekur húsagjörð mannanna oft og- 
tíðurn býsna mikla eftirtekt. En upp til fjallanna verður 
ekkert úr henni. Þar virðast manni skrautlegar borgir 
hreinasta hrófatildur, — spilaborgir, barnaglingur . Upp 
til fjalla verða mennirnir og allir loftkastalar þeirra hé- 
gómlegt smásmíði. 

Fyrir þá, sem búið hafa á víðlendri sléttu, þar sem 
aldrei sér til fjalla, er það líkast því að koma í skrautlega 
tiómkirkju, með hárri hvelfing og hljómþýðum organtón- 
um að vera staddur upp á milli voldugra fjalla. 

Og þó gat eg ekki að þvi gjört, eg sárkendi í brjósti 
um þá hina fáu, sem þarna höfðu tekið sér bústaði. Svo 
fanst mér það algjörlega vonlaust starf að eiga að gjöra 



39 


sér jörðina undirgefna, þarna á þessu svæði. Skógurinn 
«r ógurlega störvaxinn og hrikalegur og í hann svo sem 
hvergi nokkurt rjóður. En jarðvegurinn er hrjóstugur 
mjög, moldin rauð og ófrjó, íull af möl og urð og stór- 
grýti, svo ekki er árennilegt að koma upp ökrum og sáð- 
reitum, enda verður þess svo sem ekkert vart upp til fjall- 
anna, nema í stærstu dölunum. Sögunarmylnur og timb- 
urverzlun nokkurn veginn eini atvinnuvegurinn, að því er 
landbúnaðinn snertir. Enda er Kyrrahafsstrandar-hall- 
andinn nú farinn að verða nokkurn veginn hið eina timb- 
ur-forðabúr meginl;ands Ameríku. Hvarvetna annars 
staðar eru frumskógarnir að hverfa fyrir yrkjandi 
mannshöndinni. 


II. 

Menn og málefni. 

Hafið. Koman til Ballard. Bærinn og nokkurir Islendingar. 
Arni Jónsson. Sumarliði Sumarliðason. Einar og Friðbjörn. Jón 
Reykdal. Sveinn Björnsson. Jónas A. Sigurðsson. Islenzki 
söfnuðurinn. Blaðið. Guðsþjónusta. 

Það er komið kveld. Klukkan er orðin átta — farin 
að ganga níu. Tveir sólarhringar réttir eða 48 klukku- 
stundir síðan lestin lagði af stað vestur frá Grand Forks 
í Norður-Dakota, en 54 síðan við fóruin frá Winnipeg. 
Þá — áður en við vitum af •—• erum við kömnir heilu og 
höldnu alla leið vestur að hafi — hafinu, sem hugurinn 
ávalt elskar og þráir. Þarna var það, kyrt og rólegt, með 
guðlegri stilling yfir sér, eins og spegilfögur eilifðar- 
skuggsjá, er aldrei segir frá nokkuru leyndarmáli, en 
geymir þau öll í skauti sínu með óumræðilegri þag- 
mælsku, þangað til á efsta degi. 

Fyrsti bærinn, sem til er komið á ströndinni, þegar 



40 


farið er með þessari braut, heitir Bverett, heilmikil borgf, 
óðum vaxandi að fólksfjölda og velmegun eins og aðrar 
borgir þar vestra. Þangað eru einar 17 hundruð mílur 
frá Winnipeg, sem við vorum búnir að skoppa á þessuni 
tíma. Þaðan liggur leiðin suður með ströndinni til borg- 
anna Ballard og Seattle. 

Til Ballard vorum við kommr stundu siðar. Þang- 
að var ferðinni heitið í bráð og þottumst við ekki hepnir, 
því nú var komin rigning og niðamyrkur. En þar voru 
þá tveir góðkunnir landar okkar til taks, sem tóku okkur 
tveim höndum og fögnuðu yfir komu okkar. Vorum við 
í húsi Árna Jónssonar, sem lengi bjó í Brandon, um nótt- 
ina í bezta yfirlæti.. Hann og þau hjón eru ættuð af 
Vesturlandinu, komin hingað vestur fyrir mörgum árum, 
en höfðu að eins dvalið þar á ströndinni í eina átta mán- 
uði. Árríi er fróð.ur maður í íslenzkum bókum, les alt er 
út kemur og dæmir um það með góðri greind og skiln- 
ingi, enda er hin bezta slcemtun við hann að ræða og 
hcyra hinar stillilegu skoðanir hans og gætnu á mönnum 
og málefnum. 

Ballard er eins konar undirborg liinnar miklu stærrí 
Áí’aff/e-borgar og tengd henni með rafmagns-stræta- 
brautum, svo farið er á milli á örskömmum tíma f\ rir eiti 
5 cts. Er það einkura vinnulýðurmn, sem býr þar. Þeim, 
sem að austan kemur, virðist umferð í bænum alveg furð- 
anlega lítil. Tímunum saman getnr maður setið þar við 
glugga og horft út á strætið og annað hvort séð eina 
hræðu eða enga hreyfa sig eftir götunni. Verzlunarbúðir 
sá eg þar æði-margar auðar standa, og viða þar sem vör- 
ur vorit nógar inni.var næsta fátt um manninn unt daginn 
að sjá. Það hlýtur því að vera hæpið nokkuð að ætla sér 



4i 


að reka þar verzlun. íslenzk matvöruverzlun var þar ein 
oy myndarlegt þar inn að koma. Hún vai rekin af Einari 
Grandy og Friðbirni Friðrikssyni, sem báðir eru nýlega 
vestur komnir frá Dakota, þar sem þeir bjuggu sóma og 
myndarbúum, í grend við Gardar, og söknuður þótti að 
þeim, er þeir fóru. Fyrir einstakan dugnað og áhuga 
þótti verzlunin ganga eftir öllum vonum. Snemma morg- 
uns fór Eiuar í kring til viðskiftavina sinna allra til að fá 
að vita,hvað þeir þyrftu að fá yfir daginn,og síðdegis var 
svo aftur ekið með vörurnar í kring heim í hvert hús, og 
er það fyrirhafnarlítið fyrir kaupandann, en tafsamt fyrir 
kaupmanninn. Á þann hátt seljast heilmiklar vörur, 
þótt fátt komi fólk í búðina yfir daginn. 

zEði-margt af ágætu ísl. fólki hefir flutt vestur á 
ströndina úr Dakota og hlakkaði eg ekki lítið til að sjá 
þetta fólk aftur, fá að endurnýja góðan kunningskap og 
ógleymanlégan cg sjá með eigin augum, hvernig því liði. 
Einkum var það familía ein, góð og göfug, sem mér var 
mikill fögnuður að sjá aftur. Var það Sumarliði gull- 
smiður Sumarliðason frá Æðey og fólk hans. Fundum 
okkar bar fyrst saman sumarið 1884 upp við ísland á 
póstskipinu danska. Þá brá eg mér þangað kynnisför 
frá Noregi, var þar cina þrjá mánuði, en fór svo utan aft- 
ur að hausti til Kaupmannahafnar og þaðan til Kristj- 
aníu. 

Á þeirri ferð hitti eg Sumariiða og fólk hans, sem 
þá var að fhtjast til Ameríku. Þó hailn væri þegar á 
cfra aldur hniginn og maður bæði marg-reyndur og 
jnarg-fróður, en eg ungur og ærslafullur, runntt sefar 
okkar saman.og hefir vinátta sú, sem þá hófst með okkur, 
síðan haldist. Þegar hann kom vestur, bjó hann fyrst í 



42 


nágrenni við foreldra mína og varð vinur þeirra. Síðan 
fiuttist hann til Milton, smábæjar eins í grend við nýlend- 
una, og stundaði þar gullsmíði sitt, Sun honum lætur 
cinkar vel, því hann er völundur mesti að eðlisfari, enda 
ferðaðist hann ungur hvað eftir annað um á Norðurlönd- 
um, til að fullkomnast í iðn sinni og læra ótal margt ann- 
að, er að verklegri menningu ltur, svo fáir bændur ís- 
lenzkir munu jafningjar hans venð hafa, hvort heidur að 
verklegri þekkingu cða bóklegri. Sá hann prýðilega fyrir 
sér og fjölskyldu sinni, svo að snild þótti eftir 
komu sína hingað vestur, því heill hópur 
barna hrúgaðist í kring um hann, hvítan af hærum. Það 
var ávalt ánægjulegt til hans að koma og hinnar ágætu 
konu hans, því hugurinn var svo ern og vel vakandi, 
hugsunarhátturinn svo frjáls og göfugmannlegur, en 
hjartalagið hlýtt og einlægt. Eftir sextán ára dvöl í 
Dakota fluttist hann með fólk sitt vestur, mest vegna 
heilsu sinnar, og þótti öllurn söknuður að honum. 

Ekki hitti eg nú betur á en það, að liann var ekki 
heima. Hafði hann fyrir nokkuru síðan farið til kunn- 
ingja síns norðar á ströndinni og stóð þar við slátt með 
orfi og ljá i sumarhitanum og er hann þó maður holdugur 
og kominn langt yfir sjötugt. En konan hans var ekki 
lengi að senda til mín og bjóða mér að koma þangað og 
avelja í húsi þeirra, meðan eg væri þar. Það þáði eg og 
þangað fluttum við f^agar og áttum þar hverjum degin- 
um öðrum betra. Öllu leið ágætlega, börnin orðin stór og 
liin mannvænlegustu, synirnir önnum kafnir við smíðar, 
dóttirin ein útskrifuð þar af lýðháskóianum og búin að fá 
'kennarastöðu í Seattle, önnur sívinnandi við sauma fyrir 
ágætt kaup, en ein þvi miður veik, og orðið af þeim or- 



43 


æökum að flýja langar leiðir burtu til borgarinnar Denver 
i Colorado, þar sem hún með ærnum kostnaði dvelur á 
heilbrigðisstoínun einni í tjöldum úti, í von um helzt með 
því móti að geta unnið bug á sínum geigvæna óvin. 

En eigi er fjölskylda þessi sú eina af sóknarbörnum 
mínum á Gardar, sem vestur er komin. Þarna hitti eg 
mér til mikillar ánægju Kristján fi. Gíslason og konu 
hans. Hann er sonur Hallgríms heitins Gíslasonar frá 
Rútsstöðum í Eyjafirði,eins hins merkasta bónda íslenzks, 
er eg hefi þekt, sökum frábærrar lundfestu ag réttlátrar 
lífsstefnu. Mun hans lengi minst veiða sem eins hins 
merkasta íslenzkra landnámsmanna i Vesturheimi og ein- 
kennilegasta. Kona Kristjáns er Hallfríður Hallgríms- 
dóttir, góð kona og vel viti borin; en móðir hans, Herdís 
jónsdóttir frá Mjóadal í Bárðardal, háöldruð orðin, til 
iieimilis hjá þeim með dóttur sinni, ógiftri. Var mér á- 
nægja hin mesta til þeirra að koma. 

Einar Einarsson Grandy og Friðbjörn Friðriksson 
reka verzlun þá, er áður er um getið, og eru báðir góðir 
drengir og félagslyndir. Einkum er Einar áhugamaður 
um kristilegan félagsskap og góða siði og tekur sér nærri, 
hve illa landar vorir standa að vígi 1 þessum efnum þar á 
ströndinni. 

Auk þessa fólks, sem rné'i rai aður kært fyrir langa 
riðkynningu og góða, kyntist eg vmsu fólki öðru, sem 
miklu lengur hafði dvalið í þessum vestrænu heimkynn- 
um en þetta Dakota-fólk, er að eins hefir búið þar 
skamma stund. Jón Reykdal og. kona hans hafa búið í 
Ballard nú mörg ár, enda virtist mér heimili þeirra vera 
citt hið prýðilegasta allra íslendinga þar. Hann er Borg- 
firðingur að ætt,tók sér fyrst bólfestu í Minnesota-nýlend- 



44 


unui, en varð þaðan að fara sökum heilsubrests. Það er 
myndarmaður hinn mesti og þau hjón bæði, og hið á- 
nægjulegasta til þeirra að koma, því bæði er hjartalagið 
gott og hugsunarhátturinn allur, og til einskis sparað að 
láta þeim gestinum, er að garði kemur, sem bezt líða. 
Þau hjón bæði eru á meðal þeirra, er heitast þrá, að 
kirkjulegur félagsskapur geti hafist þar á ströndinni og 
þar geti söfnuðir myndast í sambandi við kirkjufélagið, 
er einhver vel hæfur prestur og ákjósanlegur fengist til 
að þjóna. — Þá er líka Sveinn Björnsson fPéturssonar) 
og kona hans Kristrún Ólafsdóttir (prests Indriðasonar) 
meðal elztu íslendinga á ströndinni. Til þeirra var 
mér mikið yndi að koma og virtust mér þau dæma um 
menn og málefni með skýrleik og sanngirni, hvort heldur 
i grend eða fjarlægð, enda hafa þau skilning prýðilega 
glöggan á öllu sem fram fer. Heimili þeirra er hið mynd- 
arlegasta og viðtökurnar hinar beztu. Er sonur þeirra, 
Páll, nýgiftur og býr hjá foreldrum sinum. 

í bænum Ballard býr líka Jónas A. Sigurðsson, sem 
fyrrum var þjónandi prestur í nágrenni við mig í Norð- 
ur-Dakota. Eins og kunnugt er, sagði hann söfnuðum 
sínum upp prestsþjónustu nokkuð að óvörum og lýsti um 
leið yfir því, að hann ætlaði sér að ganga inn í aðra lífs- 
stöðu. Alitu flestir, sem til þektu, að hann ætlaði sér að 
taka upp lögfræðisnám, og var ekki efast um, að sú staða 
mundi láta honum vel, því hann er að flestu leyti ágætum 
hæfileikum búinn. Af einhverjum ástæðum hefir ekkert 
af þessu orðið, og telja menn það baga fyrir sjálfan hann, 
því þó loftslagið sé gott á ströndinni, þykir gott fyrir alla 
að hafa eitthvað fyrir stafni. 

Fyrir skömmu síðan myndaðist íslenzkur söfnuður í 



45 


Hallard. Gekst síra Runólfur Runólfsson fyrir því, með 
tilstyrk góðra manna. Hann stóð þá í sambandi við 
General Council og hefir um nokkur ár þjónað löndum 
\orum í Utah .. Kn ekki urðu Ballard-íslendingar lengi 
ánægðir með hann og varð hann því eítir skamma stund 
að hverfa þaðan. Var þá söfnuðurinn prestslaus og varð 
það þá úr, að hann samdi við Jónas A. Sigurðsson um 
prestsþjónustu að einhverju ofurlitlu leyti, þótt hann 
hefði eiginlega lagt prestsskap niður og væri ekki lengur 
í þjónustu krkjufélagsins. Hefir hann því haldið uppi 
sunnudagsskóla og haft guðsþjónustusamkomur einu 
sinni í mánuði hverjum. 

Ráðlag þetta mun mörgum hafa mjög á móti skapi 
verið, einkum lang-flestum þeirra, er lengst höfðu í söfn- 
uði verið og bezt voru kunnir ástæðum öllum og undan- 
genginni sögu.. Þess vegna eru þeir að eins ör-fáir, sem 
nallast hafa að þessari safnaðarstarfsemi og viljað vera 
henni sinnandi. Allur fjöldi manna stendur þar fyrir ut- 
an, ýmist afskiftalausir eða andvígir. Einstöku góðir 
menn hafa þó léð þessu fylgi sitt, álitið fyrirkomulag 
þetta að eins til bráðabirgða og betra að veifa röngu tré 
en engu, meðan ekki væri annars kostur. 

Samkomuhúsi hefir verið komið upp ekki ósnotru og 
V.an um það hefir dálítið félagslíf myndast. Lestrarfélag 
hafa Islendingar þar, sem Vestri nefnist, og heldur það 
fundi all-tíða. Blað hefir félagið ofurlítið, skrifað, og er 
Mr. Sigurðsson ritstjóri. Er það lesið upp til fróðleiks 
og skemtunar á fundum, en ekki voru allir ánægðir með 
efnið, né heldur það, hvað þar hafði stundum óvægilega 
verið sveigt að mönnum og málefnum, og álitu það frem- 
ur til að sundurdreifa en samansafna. 



46 


Sunnudaginn næstan cftir að eg kom til Ballard, var 
kirkja fengin hjá lúterskum söfnuði Norðmanna þar í 
bænum og flutti eg þar guðsþjónustu fyrir fólki all- 
mörgu. Býr langflest af því í Ballard, en nokkuð i Seattle 
og Smith’s Cove, sem er þar miðja vega á milli. Mr. Sig- 
urðsson var þar viðstaddur. Og er eg heilsaði honum 
þar, kvaðst hann sjá fleiri i heimkynnum fyrirdæmdra en 
hann hefði átt von á. En eg huggaði mig við, að prédik- 
að hefði verið jafnvel fyrir öndunum í varðhaldi forðum, 
cg hefir þá eflaust furðað á prédikaranum og prédikan- 
inni ekki síður en nú var ástæða til. Seinna var eg í húsi 
lians og spjölluðum við þá um alla heima eins og í gamla 
daga, og er það ávalt ánægja, því maðurinn er svo prýði- 
lega skýr, og bæði hraði og leikur í hugsunum hans. 

III. 

Um borg og bý. 

Borgir og landsbygð. Afurðir. Skógarnir. Sjávarútvegur. Aust- 
uriandaverzlun. Tacoraa. Mount Rainier. Risavaxin tré Warr- 
enton. Asvaldur Sigurðsson, Sigfús S. Bergraann. Jón Hall- 
grímsson. Niðursuða. Seaside. Hafið. Austrið og vestrið. Ast— 
oria. Benedikt Halldórsson. Portland. Sýningin 1905. 

Þegar komið var svona langa leið, fanst okkur sam- 
íerðamönnunum báðum sjálfsagt vera að sjá sem mest af 
ströndinni Fórum við þá fyrst til borgarinnar Tacoma 
og er það ein 30 mílna leið; fórum við hana með raf- 
magnsbraut, sem þar liggur á milli. Samgöngufærin eru 
bæði fjölbreitt og sérlega greið þar á ströndinni. Ýmist 
getur maður farið með járnbrautum, rafmagnslestum eða 
gufubátum. Enda er fólk sífelt á ferð og flugi. Það er 
cins og fjöldinn hafi ekki annað fyrir stafni en að ferðast 
og skemta sér. 



47 


Annað, sem ókunnugur maður þegar veitir eftirtekt, 
er þetta: Þarna er hver stórbærinn við annan, Seattle 
með hátt á annað hundrað þúsund manns, Tacoma rétt 
hjá með einar níutíu þúsundir, en landsbygð mjög lítil og 
strjál og akuryrkja skamt á leið komin. Hún á sér ein- 
ungis stað í dalverpunum, því þar er jarðvegur lang- 
beztur. Landið alt þakið sígrænum nálaskógi, afarhrika- 
legum og stórvöxnum, svo ekki er hægt að ryðja land og 
búa undir akuryrkju nema með afar-kostnaði. En borg- 
irnar á ströndinni bæði margar og mannfjöldinn mikill, 
▼egna þess hve margir setjast þar að loftslagsins vegna. 

Aðalafurð landsins er timbrið. Vesturströndin má 
nú heita aðal-forðabúr alls þessa mikla meginlands, að 
því er timburverzlun snertir. Austur frá eru skógarnir 
hvarvetna að hverfa. Það má svo að orði kveða,-að búið 
sé að rýja landið, svo það er eftir bert og nakið. 
nema að svo miklu leyti sem aftur er plantað, en vanalega 
verður sá skógur meira til skrauts og skjóls, en til veru- 
legra afnota sem efniviður. En þarna á vestúrströnd- 
inni er enn ógrynni eftir af timbri, sem nú er verið að 
höggva niður méð áfergju óskaplegri. Sögunarmylnur 
eru alls staðar, enda er við þær helzta atvinnan fyrir dag- 
launamanninn. Nokkuð verður lengi verið að vinna allan 
þenna óskapa skóg og leggja hann að velli. En allar lík- 
ur eru til, að mikið af honum verði farið að 50 árum liðn- 
um. En þó eftirsjón mikil sé í honum, er það þó fyrsta 
skilyrðið fyrir því, að farið verði fyrir alvöru að yrkja 
landið. Að 50 árum liðnum verða hliðarnar meðfram 
ströndinni að líkindum mjög víða þaktar ökrum og aldin- 
trjám. Að 100 árum liðnum verður mannshöndin sjálf- 
sagt búin að leggja alt þetta indæla land undir sig og 



4 » 


)rkja nálega hvern blett, og verða þarna þá einhverjar 
hmar fögrustu mannabygðir á hnettinum. En hundrað 
ár, jatnvel fimtíu ár, eru langur tími. Þess konar stór- 
virki gjörast ekki á einum degi. Fyrsta og önnur kyn- 
slóðin, sem að því vinnur, ber ekki mikinn sigur úr být- 
utn. En úr því fara rjóðrin að stækka og árangurinn að 
verða meiri. Því þó jarðvegurinn sé þarna víðast hvar 
frernur ófrjór, vex furðanlega í honum sökum frábærrar 
veðursældar, svo öll líkindi eru til, að landflæmi þetta gefi 
mjög mikið af sér, þegar mannshöndinni hefir tekist að 
yrkja það og rækta. 

Eins og timbrið er aðal-afurð landsins og aðal- 
atvinnuvegur fjöldans, er fiskurinn og sjávarúthaldið 
auðsuppspretta fyrir marga, er það stunda. Hafið og árn- 
ar er, ^ins og kunnugt er, óumræðilega auðugt á þessu 
svæði. Það má svo að orði kveða, að þarna séu laxakist- 
ur alls heimsins. Því í samanburði við það, sem þarna 
veiðist, er öll laxveiði önnur eins og örlítið sandkorn. 

Þriðja grein atvinnunnar, sem heldur þessum stór- 
borgum við, er verzlunin og einkum og sér í 
lagi ver^lunin við A,usturlönd, sem hin síðari 
ár hefir aukist og margfaldast. Þessi Austurlanda-verzl- 
un má því álítast eitt þýðingarmesta atriðið fyrir framtíð 
Kyrrahafsstrandarinnar. Viðskiftin, sem nú eru komin á 
við Austurlönd og,búast rná við að margfaldist í nálægri 
framtíð hljóta að verða óumræðileg auðsuppspretta fyrir 
borgirnar, sem þarna sitja fyrir henni. Enda má búast 
við, að þau hafi margföld áhrif og mikilvæg á heimsverzl- 
unina alla og beina henni inn í öldungis nýjan farveg. 

Tacotna er indæll bær, öllu skemtilegri að mér fanst 
en Seattle, þó miklu minni sé. Hefir sú borg verið nefnd 



49 


orlagaborgin (the City of Destiny), eða eftirlætisbarn ör- 
laganna, svo glæsileg hefir framfarasaga hennar þótt. 
Þar skoðuðum við okkur um fram og aftur og dáðumst 
að náttúrufegurðinni. Eins og kunnugt er, heitir hæsti 
tindurinn og göfugasti í fjaliaklasa þeim, er Fossafjöll 
nefnast (Cascade Mountains ) Mount Rainier, ekki ósvip- 
aður að lögun fjalli fósturjarðar vorrar hinu fræga, —• 
Heklu, er heimur allur kaun með oss að nefna. Miklu er 
liann samt risavaxnari og meiri um sig, enda 14,500 fet- 
um hærri en yfirborð vatnanna næstu (LakeWashington). 
Frá Seattle sést hann á heiðskírum dögum gnæfa við 
himin í suðurátt, svo tignarlegur og voldugur með höfuð- 
<ljásnið sitt hvíta, að engan furðar, þótt Indíánarnir féllu 
fram fyrir honum á ásjónur sínar eins og einhverjum 
guði. Tindur þessi sést álíka glögt frá Tacoma og Se- 
attle, en svo þykir Tacomaborg um hann vænt, að hann er 
þar ekki nefndur sínu eiginlega nafni, heldur Mount Ta- 
£oma, og með því gefið í skyn, að aðrir eigi ekki með að 
cigna sér hann. 

Helzt er það til óprýðis í Tacoma eins og öllum 
horgunum við ströndina, að leifar eru eftir frumskógarins 
gamla innan um sjálfa borgina og setur það eins konar 
frumbýlingssvip á þær allar. Á auðum blettum innan um 
bæina, sér maður endalaust geysimikla trjástofna standa 
eftir og ýmislegt rusl annað,—leifar af trjám,sem eru að 
fúna niður og verða 1 ð engu. Smám saman hverfur þetta 
auðvitað. En það bendir til þss, hve afarörðugt það er 
að ryðja skógana. Enda eru sum trén þar svo stór, að 
liús allvæn eru reist á stofni þeirra, — húsið alt látið hvíla 
a stofninum eins og grunni. Fyrir iiefir það komið, að 
skilinn hefir verið eftir óvanalega hár stofn, þegar tré 



50 


tiefir verið felt. Þá hefir hann verið holaður innan, spón- 
l>ak sett yfir og glufur teknar á hliðarnar fyrir dyr og- 
glugga. Stundum er grafið undir ræiurnar, milli álm- 
anna , sem út í jörðina liggja, og var mér sagt, að þetta 
væri notað fyrir hesthús og mætti koma fyrir einum fimm 
hestuin undir einum slíkum stofni. Fáa mun því furða á. 
jpví, þó mér þætti það einhver óálitlegasti atvinnuvegur 
fyrir mann bláfátækan og með tvær hendur tómar a<> 
ætla sér að ryðja land þarna á vesturströndinni og lifa af 
akuryrkju. Það ætla eg að minsta k^.sti allflestum ís- 
Icndingum of erfitt viðfangs. 

Mjög langaði mig til að nota tækifærið og heimsækja 
íslending einn, sem heima á í Tacoma, Prof. Gunnlaug- 
sen. Hann er kennari við hið svo nefnda Tacoma-Uni- 
eersity. En timinn var naumur og óvíst, að hann væri 
heima, svo ekkert varð af því. 

Frá Tacoma héldum við suður með ströndinni til 
borgarinnar Astoria, sem hggur við mynni Columbia-ár- 
innar; er það eitt af stórfljótum landsins og frægt um 
heim allan sem eitt hinna fiskisælustu fljóta á hnettinum. 
Þaðan héldum við til bæjar eins lítils í grendinni,er War- 
rcnton nefnist. Þar hafa sezt að fjölskyldur nokkurar 
austan úr Dakota-bygðum ís’endinga. Fyrstur var þar 
Asvaldur Sigurðsson, er lengi bjó að Eyford, bróðir Sig- 
i.rðar Sigurðssonar, sem nú er sýslunefndarmaður 
(County Commissioner) í Pembina County. Eru þeir 
bræður systursynir Einars Asmundssonar í Nesi og menn 
b’rn’r myndarlegustu eins og þeir eiga kyn til. Sigfús S. 
Eergmann, sem bjó um nokkur ár i Morden nylendunni, 
tr kvæntur systur þeirra bræðra. F'óru þau hjón þangað 
vestur, er Ásvaldur var kominn til Warrenton, og með 



5 ' 


jjeim Jón llallgrímsson, bóndi að Gardar, sem kvæntur 
er Sigriði, systur Sigfúsar. Nú búa þessir þrímenningar 
]>arna í smábæ Jæssum fyrir reginhaft og una hag sínum 
all-vel. Hafa þeir umsýslu all-einkennilega á hendi og 
tijarflegri en flestir íslendingar aðrir, er vestur hafa flutt. 
Mikið er a; ti'ceifiski einum ]ia.r á ströndinni, sem Razor 
Clams nefnist. Líkastur er hann ostrum, og þó ekki eins 
meir og lostætur, en með öldungis sama keim og þykir 
mörgum sælgæti. Þenna skelfisk kafa þeir Sigíús 
idergmann og Ásvaldur Sigurðsson tekið sér fyrir hendur 
að sjóða niður og eru nú í óðaönn að ryðja þessari vöru 
sinni rúm á heimsmarkaðinum. Hefir Sigfús nýlega tek- 
ið sér ferð á hendur til sýningarinnar í St. Louis til þess 
að sýna þessa vöru og fá stórkaupmenn til að vera sér út 
um hana hjá þcim félögum. Enda eiga þeir það skilið, 
því þeir hafa heilmiklu fé til kostað og tugu til sparað að 
iáta vöruna líta eins vel út að öllu leyti og nokkuð sam- 
jynja, sem haft er á boðstólum. Skelfiskur þessi grefur 
sig niður í sandinn, en skilur eftir ofurlitla holu, svo 
hægt er að sjá, hvar hann er að finna. Verður að moka 
skeljunum upp úr sandinum. Er svo ekið heim með þær 
á degi hverjum að niðursuðuhúsinu. Þar eru þær látnar 
í kassa, sem klæddur er blikki innan. Svo er 
sjóðandi vatnsgufu hleypt á þær. Opnast þá skelj- 
arnar smám saman við hitann. En um leið og þær opn- 
ast, gefa þær frá sér lög gráhvitan, sem Clam Nectar 
nefnist, og er lögur þessi vandlega hirtur, því hann er 
hið eiginlega sælgæti í sambandi við skelfisk þenna. 
Sjálfur er hann nokkuð seigur. Þegar hann hefir veriö 
verkaður innan eins og hver önnur skepna, er hann sax- 
aður sundur býsna smátt og leginum helt yfir. Láta þeir 



félagar síðan ýmist bæði löginn og skelfiskinn í blikk— 
baukana eða löginn að eins. Verður af nvorttveggja hin 
bezta súpa og ljúffengasta. Töluvert eru þeir þegar farn- 
ir að selja af þessari vöru sinni og takist þeim að gjöra 
þetta að nokkuð almennum varningi, er óhætt að ætla, ac> 
þeir fái fyrirhöfn sína og tilkostnað vel borgað. 

Hjá þessu fólki var mér hin mesta unun að vera, 
enda voru viðtökurnar hinar ástúðlegustu. Eg sá mest 
eftir því, að geta ekki dvalið þarna svo sem mánaðartima, 
fengið mér tjald og legið i þvi úti í fjöru fyrir opnu hafi. 
Þá fanst mér, að eg mundi hvílast Og safna fjöri og þrótt 
fyrir komandi tíma. En því rniður mátti eg það ekki. f 
nágrenninu skoðuðum við okkur um sem bezt við máttum. 
Eórum sem snöggvast með járnbrautinni til smábæjar 
cins úti í bláfjörunni rétt hjá, sem Seaside nefnist. Það 
er eins konar sumarbústaður og þar dauðlangaði mig til 
að setjast að um stund. En í stað þess sulgum við sjávar- 
ioftið í stórum teigum þau fáu augnablik, er við dvöldunr 
þar, og mændum út á hafið,sem þar birtist manni í hátign 
og cdvehií. 

Ekkert í öllu náttúrunnar ríki sogar húga minn til 
sín og heillar eins og hafið. Svo fanst mér nú mikið til 
um það, að eg spurði sjálfan mig, hvort nokkurt annacf 
haf í heimi mundi eiga annan eins töfrandi seyðkraft og 
hafið kyrra. Af vesturströnd Ameríku mænir augað yfir 
það inn í hinn austræna töfra-heim, þar sem vestræn 
menning og austræn eru nú að heyja grimman hildarleik, 
svo eigi rná enn á milli sjá,hvor muni hærra hlut úrbýt- 
um bera. En hafið horfir á,kyrt og hljótt.og ýmist ber 
blóðugar bardagafregnir milli landa,eða dylgir um.hver 
áhrif sá voðaleikur rnuni hafa á örlög þjóðanna og mann- 



53 


kynsins alls. Þárna horfast vestrið og austrið i augu. Hví 
skyldu þau berast á banaspjótum? Hvi skyldi vestræn 
menning og austræn eigi falla hvor annarri í faðm og 
mynda æðri eining? Fyrst vaknaði austrið og tók til 
starfa; menning þess rann upp eins og fífill í túni,—eins 
konar undurnjóli, sem ýmist visnaði upp eða úreltist og 
gekk af sér. Svo sofnaði austrið og hefir sofið draumlitl- 
um svefni og löngum. En á meðan vaknaði vestrið og 
tók menningu heimsins að sér. Og mikil og glæsileg, er 
hún, einkum í líkamlegum efnum. Nú stendur vestrii? 
við dyr sinnar ausrænu systur, hrópar og kallar og biður 
hana að rísa af dvala. 

Skyldi það eigi takast? Skyldi eigi konungsdóttirin 
í Aladcíínshöllinni rísa upp aftur og hrista af sér álaga- 
liaminn? Skyldi hún ekki eiga eftir, að lyfta menningu 
mannkynsins upp á álíka hátt stig andlega eins og vest- 
Iægri menningu hefir tekizt að hefja hana í líkamlegum 
cínum? 

Frá vinum vorum í Warrenton, sem svo ástúðlega 
höfðu við okkur tekið, héldum við aftur til Astoria, sem 
er býsna stór borg og myndarleg og fræg fyrir laxveiðar 
og lax-niðursuðu. Þar hitti eg Islending einn, sem mér 
var kunnur úr æsku, Benedikt Hall:lórsson,skóara,—einn 
Hildarsoninn. Eg man eftir honum á Akureyri, þegar 
eg var drengur og kom til hans með föður mínum. Var 
hann þá fjörugur og kátur og lék við hvern sinn fingur,. 
þó hann sæti hálíboginn yfir skósmíð sinni. Síðan eru nú: 
liðin ein þrjátíu og fimm ár. Á þeim hefir hann víða far- 
ið. orðið margt að revna eins og gengur og er kominn’ 
ems langt vestur á bóginn og frekast má. Hefir hvar- 
vetna stundað skóaraiðn sína og sat nú liál fbogini* 

('lafur s. ti'orgetrsfon : almanak. 3. 



54 


við „leistinn", eins og þegar eg sá hann fyrst 
í æsku. Hann er nú öldungur orðinn, en að öðru leyti 
leyti alveg sá sami, ern og fjörugur og kátur og hjartað 
funheitt innan undir úlpunni. Æjtti hann að vera hér á 
vegum Helga magra, því hann er sannur Islendingur í 
lund, þó lengi liafi hann nú mest mök haft við aðrar 
þjóðir. 

Upp með Columbia-ánni alla leið til borgarinnar Port- 
land þutum við með lestinni um kveldið. Lentum þar á 
einni hinni glæsilegustu gistihöll, sem unt er að hitta, 
átum þar og sváfum og nutum lífsins eins og konungar. 
Landslag með fram Columbia-ánni er skínandi fagurt. 
'Þrír göfugir fjallstindar standa þar á verði og gnæfa 
við himin og nefnast þeir Hood fHettan), Adams ogSt. 
fíelens. Borgin er höfuðborg Oregon- ríkis, er dregur 
nafn sitt af hinu forna nafni Columbia fljótsins. Lega 
borgarinnar er hin fegursta og hvergi Ieizt mér jafnvel 
á mig á allri ströndinni, enda stendur hún að auðæfum og 
aldri öðrum borgum á þessu svæði framar. Árið 1905 á 
hér að halda sýning mikla fyrir öll ríkin á vesturströnd- 
ínni. Er sú sýning kend við þá Lewis ^g Clarke, fyrstu 
landkönnunarmennina, sem fyrir hundrað árum réttum 
sögðu heiminum fyrstu áreiðanlegu sögurnar af landinu, 
•og er nú þegar farið að efna til hennar af miklu kappi.' 
Má þá búast við, að margur bregði sér vestur til þess að 
íá hugmynd um Kyrrahafsströndina og þá ljómandi 
framtíð, sem alt það mikla land hlýtur að eiga fyrir hendi. 
Af því landið er svo tröllauknum skógi vaxið, tekur það 
óralangan tíma að yrkja það og rækta í samanburði við 
■sléttlendið skóglausa, sem á einu vetfangi breytist i blóm- 
lega akurrreiti, um leið og mannshöndin snertir við því. 



55 


En á hundrað árum vinna mennirnir stundum kraftaverlc. 
(Jg lítill efi getur á því leikið, að það kraftarerk verði 
unnið áður ný öld rennur. 

En langt er fyrir fátækan einstaklinginn eftir því 
að bíða. 

Nú vorum við komnir einar 200 mílur suður á bóg- 
inn. Yndi hefði nú verið að halda áfram suður i Cali- 
fornia-sólskinið og blómsturdýrðina, sem frægt er orðið 
um heim allan. En við máttum ekki um það hugsa. 
Snerum því norður aftur til Tacoma. Létum hana njóta 
þess, hve vel okkur hafði þar að öllu geðjast og vorum 
þar næturgestir. Tólcum okkur far með gufubát daginn 
eftir til Seattle. Er ljómandi skemtilegt að fara eftir 
firðinum og njóta golunnar utan af hafinu. 

IV. 

Norður á bóginn. 

Blaine. Friniann Sigfússon. Kristján Casper. Guðsþjónusta:.. 
Fyrir hverju hafa menn gengist? Isl búskapur. Magnús Jónsson. 
Jón Sveinbjörnsson. Point Roberts. Sólsetursdýrðin. Marietta. 
Eyleifur Guðmundsson. Gunnar Holm. Guðsþjónusta. Guðbrand- 

ur Westmann. Steingrímur Hall. Til Ballard aftur. 

Næsta ferðin var norður á bóginn. Norður viff' 
landamærin hafa íslendingar heilmargir tekið sér ból— 
festu í bæ einum litlum og nýfæddum, er Blaine nefnist.. 
Frá Ballard og Seattle er nálægt hundrað milum norður 
þangað. Á laugardag komumst við þangað um miðjan 
dag og hittum við þar vin okkar Jón Reykdal frá Ballard. 
sem áður er getið. Frímann Sigfússon frá Gardar tók 
þar við okkur tveim höndum. Það var eins og faðir 
kæmi til barnanna sinna, þegar eg kom til fólks úr bygð- 
uiium ísíenzku í Norður-Dakota. Tengdafaðir Frímanns. 



56 


«r Kristján Casper, er lengi bjó að Hallson og síðar nam 
land austur í Minnesota. ,Hafa þeir Kristján og Frí- 
mann matvöruverzlun þar í Blaine og hefir sú sýsla látið 
þeim allvel það sem af er, enda sögðu menn, að vera 
mundu nálægt fimm hundruð íslendinga í Blaine og er 
það góður hópur. Á sunnudaginn flutti eg þar guðs- 
þjónustu og var ein stærsta kirkja bæjarins og álitlegasta 
til J>ess fengin. Mátti svo heita, að hún væri full af fól'ki, 
alt saman íslendingum, enda telst mönnum svo til, að þar 
muni 500 manns af íslenzku fólki. Við þá guðsþjónustu 
skírði eg ein tíu börn. Samt voru það margir, sem af 
ýmsum ástæðum höíðu ekki getað komið. Sumir bændur 
þar úti á landsbygðinni enda ekki heyrt, að neinn ísl. 
prestur væri á ferðinni. 

í Blaine og nágrenninu þar í kring hafa landblettir 
verið fáanlegir við lægra verði en annars staðar. Ann- 
ars eru jarðeignir, smáar og stórar, í gífurlega háu verði 
með fram allri ströndinni. Þó vilja miklu fleiri selja en 
kaupa. Þetta lága verð hefir dregið íslendinga þangað. 
!Þá langar ávalt til að ná sér í ofurlítinn landblett eða 
jarðarskika, svo þeir geti haft eina eða tvær kýr. Geti 
þeir það, eru þeir býsna ' ánægðir. Nægjusemin er 
svo mikil hjá mörgum. Einkum vill hún furðanlega ná 
tangarhaldi á hugum manna,þegar þeir eru komnir vest- 
ur að hafi. Þar er svo margþsem freistar til værðar,enda 
eru flestir þar býsna værukærir, nærri því hvaða þjóð- 
emi, sem þeir heyra til. 

Islenzka bygðin í Blaine er svo sem tveggja ára 
gömul. Ýmsir, er áður áttu heima víðs vegar með fram 
ströndinni, eru nú þangað komnir. Sögunarmyliia er þar 
ein og eitthvað af niðursuðuhúsum. Atvinna er þar því 



57 


fremur lítil, en miklu fleira fólk þangað komið, en lifað 
getur á atvinnu þeirri, er bærinn hefir að bjóða. Verður 
J>að því fremur vafasamt, hvort þessi íslendinga-bygð 
helzt þar lengi við, ef ástæður ekki breytast frá því, sem 
nú er. Samt leið fjöldanum þar vel og furðanlega voru 
margir búnir að búa um sig. 

Á sunnudagskveldið ók Frímann Sigfússon með okk- 
ur nokkurar mílur út á landsbygðina. Búa þar nokkurir 
bændur íslenzkir í röð í rjóðrum dálitlum með fram veg- 
veginum. Eg heimsótti þar góðan bónda og heiðvirðan 
hér úr austur-bygðum, Magnús Jónsson frá Fjalli í 
Skagafirði, sem fyrst reisti bú í Nýja íslandi eftir komu 
sína vestur hingað og þaðan flutti til Argyle, þar sem 
hann bjó nokkur ár fyrir norðan bæinn Glenboro. 
Magnús er greindur maður og gegn og hugsar miklu 
fleira en alment gjörist með bændum, enda er hann allvel 
pennafær maður og hefði líklega dálitill rithöfundur 
orðið, ef hann hefði náð skólamentun. Tel eg það skaða, 
að lífið hefir einangrað hann svo, að hans nýtur ekki i fé- 
lagsskap vorum, því þar hefði átt ljós að verða af liprum 
gáfum hans, þótt ofurlítið sé hann einrænn og gjarn á að 
fara einförum. Flann hefir keypt sér einar sex ekrur af 
iandi spölkorn fyrir utan bæinn fyrir níu hundruð dali. 
Helmingurinn var rutt land og hreinsað og íbúðarhús 
ahgott með aldinreit í kring. Nú er hann búinn að ryðja 
blettinn allan og hreinsa; hefir hann svo plægt upp jörð- 
ina og sáð í hana grasfræi; hefir svo heyið til 
fóðurs handa kúm sínum eða =>elur, ef hann 
hefir afgangs. Auðvitað þarf hann að vinna dag- 
launavinnu, þegar hún fæst, eins og allir þess- 
ir íslenzku bændur, sem dálítinn landblett hafa eign- 



58 


ast. Af því landið er í svo háu' verði og af því svo afar- 
örðugt er að ryðja skóginn, er býsna torvelt ófjáðum 
mönnum að komast svo langt i búskapnum, að þeir verði 
ekki til þess neyddir að sinna daglaunavinnu að all-miklu 
leyti. En með því móti getur lífið auðvitað ekki orðið 
jafn-ánægjulegt. 

í Blaine hitti eg heilmarga gamia vini og kunningja, 
sem örðugt yrði upp að telja, en rnikla ánægju hafði eg 
af að geta heilsað upp á þá. Meðal þeirra var Jón Svein- 
björnsson frá Argyle og sonur hans Þorkell, maður ný- 
kvæntur. Eru þeir feðgar alveg nýlega vestur fluttir og 
hafa keypt sér lönd fyrir norðan landamærin, þótt byggju 
þeir enn í Blaine. Kanadamegin eru lönd miklu ódýrari 
og mun þar hægt að fá 160 ekrur fyrir miklu minna verð 
en tíu ekrur fyrir sunnan. Voru þeir feðgar að búa um sig 
fyrir norðan línuna og voru kátir og ókvíðnir; dáðist eg 
í luiga að hugrekki þeirra, þar sem þeii ætluðu sér nú að 
segja frumskógunum stríð á hendur.— En án þessa hug- 
rekkis gjörir maðurinn sér ekki jórðina undirgefna. 

Ljómandi þótti mér fagurt í Blaine. Þaðan sér 
maður fjallstind einn göfugan gnæfa við himin, sem mig 
rninnir, að Mount Baker nefnist. Þaðan sér maður líka 
yfir á Point Roberts- tangann, og er þar íslendingabygð 
fieilmikil. Langaði mig að koma þangað, sjá búskap 
þeirra og kynnast fólkinu, en bátaferðir voru þangað svo 
óþægilegar, að heil vika hefði til þess eyðst, og hvarf eg 
því frá þeirri fyrirætlan. Hagur íslenzku bændanna er 
sagður þar allgóður, enda hafa þeir þar býsna lengi 
dvalið. En sá ókostur er á kjörum þeirra, að þei’ - gvta 
ekki fengið eignarrétt fyrir landspildum þeim, er þetr 
búa þar á,því Bandaríkin hafa ánafnað sér tangann fyrir 



59 


lierstöðvar og er búist við, að farið verði að byggja þar í 
Jjví skyni áður langt líður. 

Hvergi naut eg sólsetursdýrðarinnar eins vel og í 
Biaine. Sólsetursins á Kyrrahafsströndinni er hvarvetna 
við brugðið. Allur vestur-hluti himinsins verður logandi. 
! í>að er eins og kvikni í sængurtjöldum sólarinnar um leið 
og hún gengur til hvílu. Skýin verða öll að 'dýHndis 
purpuradúkum, sem tjaldað er með guðdómlegri list fyrir 
augu manns. Smám saman rennur þessi dökkrauði purp- 
uralitur yfir í annan ljósari og áður en maður veit af horf- 
ir maður inn í lýsigullshöll svo dýrlega, að jafnvel hinn 
mælskasti verður orðlaus'af aðdáun. 

Hvílík munu sjálf heimkynni ljóssins vera, þegar 
endurskin þeirra hér fyrir dauðlegum augum vorum 
verður svo dásamlegt! 

í Blaine skildi með okkur félögum. Samferðamað- 
ur minn, Guðmundur Thordarson,brá sér norður til Vict- 
oria, til þcss að skoða sig einnig um þar, eins og góðum 
Kanadamanni sómdi. Enda þykir þar fagurt injög og 
einkennilegt og vel þess vert að leggja dálitla lykkju á 
leið sína til að koma þar. Langaði mig töluvert til 
þess, en þótti tíminn of naumur, af því eg hafði ýmislegu 
öðru að sinna, áður eg hyrfi heim aftur. Fór eg því á 
meðan suður til smábæjar eins, er Marietta heitir, einar 
30 mílur , fyrir sunnan Blaine. Þár eru þó nokkurir Is- 
lendingar. Járnbraut liggur þangað engin, en að eins sex 
mílur þaðan, til bæjarins Bellingham, sem er allstór, og 
fallegur að útsýni. Hét sá bær áður New Whatcom, en 
rann saman við annan bæ, er Fairhaven nefndist. Vildi 
þá hVorugur bærinn ganga undir nafni hins og var þeim 
þá gefið þetta sameiginlega nafn, Bellingham. Býsna 



6o 


margir landar höfðu tekið sér þar bólfestu um tíma. En 
nú eru flestir þeirra komnir annað hvort til Blaine eða 
Í>á Marietta. I þorpinu Marietta kom eg fyrst til gamals 
kunningja míns frá Pembina, Eyleifs Guðmundssonar, 
Skaftfellings, og var þar ágætt að koma; eru synir hans 
efnilegir menn. Rétt við hlið hans búa hjón ein íslenzk 
frá Minnesota, ,Mr. og Mrs. Hólm. Þar vorum við Jón 
Reykdal í bezta yfirlæti og voru þau hjón hvort öðru ást- 
úðlegra og heimili þeirra hið snotrasta. Um kveldið 
flutti eg guðsþjónustu í skólahúsi þar xyrir fólki all- 
mörgu; var þar eftirtekt svo góð, sem bezt mátti verða, 
og gladdi það mig þeim mun meir, sem ókyrrleiki var 
mikill í Blaine og erfitt þess vegna að tala. Þarna hitti 
eg vin minn, Sumarliða Sumarliðason, ernan og kátan 
cins og æskumaður væri. Hafði þó staðið við slátt dag; 
eftir dag með orfi og ljá í sumarhitanum um nokkurn 
tima fyrirfarandi. Var það hjá manni einum, er eg þarna 
hitti fyrsta sinni,Guðbrandi Vestmann, ættuðum af Vest- 
fjörðum eða þaðan vestur hingað kominn, -—• náskildur 
dr. Jóni Þorkelssyni yngra. Hefir hann verið all-lengí 
vestur á ströndinni, ein 15—-16 ár að minsta kosti, enda 
á hann nú eina stærstu bújörðina, sem nokkur íslending- 
ur á þar, einar 80 ekrur. Eru líkur til, að það verði mik- 
ils virði áður langt líður,'því Bandaríkjastjórn er að gera 
umbætur, .sem þurka upp mikinn hluta af landareigninni, 
sem áður hefir staðið undir vatni.. Er Guðbrandur þessi 
skýrlegur maður og myndarlegur eins og hann á ætt til. 
Dvaldi hann um nokkurn tíma í Gardar-bygð áður hann 
fluttist vestur.. 

Þama hitti eg líka Steingrím Hall ('Hallgrímsson), 
bróður Jónasar Hall á Gardar, og marga gamla kunn- 



íngja fleiri, er of langt yrði upp að telja. Ókum við með 
honum sex mílna leið til Bellingham, virtum jiar fyrir 
okkur fagurt útsýni yfir sjóinn og bæinn frá hæstu sjón- 
arhæð og skemtum okkur hið bezta. 

Seinna hluta dags skilaði lestin okkur heilu og 
höldnu til Ballard. Sumarliði Sumarliðason hafði yfir- 
gefið sláttinn, til þess við gætum notið þeirra fáu daga 
saman, sem eg átti eftir að vera. Og gat hann ekkert fyr- 
ir mig gjört, sem mér hefði þótt vænna um. Hjá honum 
og hans gcðu konu var eg nú enn nokkura daga og voru 
þeir hver öðrum ánægjulegri. Félagi minn, Guðmundur 
Þórðarson, kom norðan að aftur þenna sama dag. 


V. ■ 

í friði og næöi. 

Borgin Seattle Landslag og útsýni., Gistihöllin glæsilega. Há- 
skólinn. Siðferði og lífsstefna. Græða raenn á skiftunum? Fé- 
lagsskapur Kristilegur áhugi Hvernig væntanlegur prestur þarf 
að vera. Samsætið. Sögulok. 

Hingað til höfðum við einlægt verið á ferð og flugi. 
og naumast nokkura hvíldarstund haft frá því við fórum 
frá Winnipeg. Eg var orðinn býsna þreyttur af flakkinu 
og fagnaði yfir að mega nú hvílast í næði nokkura daga, 
áður eg héldi heimleiðis aftur. Enda átti eg eftir að skoða 
mig um í Seattle, því mig langaði til að fá sem glöggasta 
mynd í huga minn af landi og lýð, úr því eg var út i þessa 
langferð kominn. 

Seattle er ákaflega víðlend borg og fólksmörg. 
Fólksfjöldann sögðu sumir vera 175,000, aðrir 190,000. 
Fremur fátt af íslendingum á þar heima, en margir eru 
þar í vinnu, Landslag er þar svipað og alls staðar með 



Ó2 


fram ströndinni. ' Það má svo heita, að fjall-lendið náí 
ofan að hafinu. Bæirnir standa því allir í bratta, Seattle 
ef til vill einna mestum. Strætisvagnarnir skríða upp og 
niður snarbrattar brekkur. Hillur eru búnar til í bratt- 
ann fyrir strætin. Bærinn líkist því eins konar bókaskáp, 
þar sem hver hillan er upp af annarri, en auðvitað hallast 
þessi borgarskápur heilmikið aftur á bak. Byggingarnar 
eru þar stórar og reisulegar og stórborgarbragur á öllu. 
Um miðbik bæjarins á kaupsýslusvæðinu er umferð mikil 
og mannmargt. tín jpað svæði virtist mér öllu minna um- 
fangs en búast mætti við í borg jafn-fjölmennri. 

Útsýnið er skínandi fagurt. Hvergi naut eg þess 
eins vel og frá gistihöll einni nýreistri, er Washington 
Ilotel nefnist. Stendur hún á hæð allmikilli, fast út við 
sjó, og brattinn svo mikill, þegar farið er með strætis- 
vagni beint upp aö höllinni, að maður verður að righalda 
sér, til þess að renna ekki til i sætinu. Þegar þangað er 
komið upp, sér maður borgina alla breidda út fyrir aug- 
um sér eins og landabréf. Fyrst dalurinn fyrir neðan og 
svo hlíðarnar nærri því á þrjá vegu, óskaplegt flæmi, alt 
krökt af híbýlum mannanna. 

Þessa gistihöll var alveg nýbúið að reisa og naumast 
svo fullgjör væri, þegar Roosevelt forseti fyrir skemstu 
ferðaðist vestur. Þarna var liann látinn gista og föru- 
neyti hans og hefir aðsókn síðan venð svo mikil, að ekki 
hafa nærri allir fengið þarna inni, sem æsktu, og er þó 
húsið feikilega stórt. Sagt var mér, að grafa ætti sundur 
endann á hæð þessari, og setja þar upp ,-okna-steinbygg- 
ing, er eiginlega stæði niðri í dalnum, en yrði hæðinni 
nokkurn veginn jafn-há, þannig að skrautreitur einn in- 
dæll, vaxinn ljómandi trjám og blómreitum fyrir vestur- 



63 


hlið hallarinnar, ætti að mynda l)akið á tröllhýsi þessu, 
en hliðarnar þrjár að koma fram jafn-utarlega og hóll- 
inn, svo einungis sú hliðin, er að höllinni vissi, yrði 
birtulaus. 

í gistihöll þessari sýndist alt það skraut og þægindi, 
er auðæfin geta komið fyrir á einum stað, vera saman 
hrúgað. Eg skoðaði mig þar um í krók og kring, settist 
við eitt púltið, skrifaði konunni minni bréf og sagði henni, 
að nú sæti eg líklega við sama borðið og forseti Banda- 
líkjanna, þegar hann hefði verið á stöðvum þessum. 

En líti maður augunum ögn út fyrir bæinn og láti 
þau dvelja yzt i sjóndeildarhringnum frá hæð þessari, 
kemur manni fljótt til hugar, hve lítilfjörlegar djörfustu 
byggingar mannanna eru í samanburði við byggingarnar 
drottins. í suðri mænir fjallakonungurinn mikli, Mount 
Ravnicr, við himin, En í vcstri — því þarna er maður 
staddur við botninn á löngum firði, er skerst á ská inn í 
landið,— hggja Ólympísku fjöllin eins og víggirðing, 
með tindum og kastalaturnum gnæfandi við himin. 
Hvergi blasir hátign náttúrunnar og fegurð betur við 
auganu en hér. 

Háskólabyggingarnar allar og söfnin skoðaði eg mér 
til .mikillar ánægju allnákvæmlega; þær eru veglegar að 
mörgu leyti og er þó það, sem komið er, að eins loforð 
umþað,er seinna kemur. Auðséð,að hér er alt í byrjun 
eins og annars staðar í vestlægu ríkjunum,enda er mann- 
félagið hér svo ungt. En háskólar og háskólasöfn mynd- 
ast ekki á svipstundu, svo í góðu iagi sé, hvað mikil auð- 
iegð, sem fyrir hendi er. Það verður að hafa langan vöxt 
og viðgang og mannfélagið, er það vex upp í, verður að 
vera komið hlutfallslega langt í menningu. Það má eiga 



64 


það víst, að þegar búið verður að ryðja landið og yrkja á 
jþessu svæði, að svo sem 50 til 100 árum liðnum,þá verða 
liáskólarnii búnir að ná margföldum þroska við það, er 
nú á sér stað. 

Fram aö síðustu tímum hefir það kveðið við, að Se- 
attle væri ein af hinum lökustu borgum Bandarikjatma, 
að því er siðferði snertir. Og víst er um það, að lífið hefir 
þar að nokkuru leyti borið nokkuð tryllingslegan blæ. 
Drykkjustofur óhæfilega margar, opnar bæði sýknt og 
heilagt, og alls konar ósiðsemi og ólifnaður í sambandi 
við þær. Eftirlit lítið og afllaust af hálfu lögreglunnar. 
Iðjuleysi býsna alment og uppeldi unglinga agalítið og 
stefnulaust. Afskiítaleysið og það að láta alla hluti sigla 
sinn eigin sjó stöðug lífsregla fjöldans. Veðursældin svo 
m'kil, að svo sem enga áhyggju þarf að bera fyrir vetr- 
inum. Ekkert rekur eftir. Bezt að láta fjölina fljóta, 
berast með straumi, leggja sem minst á sig, skemta sér 
sem allra mest og njóta lífsins meðan má. Á þiessari lífs 
stefnu og lífsskoðun hefir meira borið á Kyrrahafsströnd- 
inni en annars staðar. Á því er enginn efi. Það er þetta, 
er sett hefir einkennilegan kæruleysis blæ á lífið þar; þó 
siðferðisöflin hafi verið þar starfandi í kyrrþey og alvöru, 
hafa þau síður náð tökum þar á lífinu en víðast hvar ann- 
ars staðar. 

En óhætt er að fullyrða það, að þetta er alt breyt- 
ingum að taka til batnaðar. Óreglan er að minka, eftir- 
litið að vaxa, spilamenska og svall ekki nærri eins alment, 
ósiðsemin að hörfa út í yztu hverfin. Það orð lék eitt 
sinn nijög á um landa vora þar, að þeir spiluðu mikið 
og eyddu til þess tima sínum. Mér til mikils fagnaðar 



6 5 

heyrði eg, að nú er miklu minna að því gjört, og sá b’.ett- 
ur að hverfa. 

Hvernig líður löndum vorum vestur við haf og 
hvernig komast þeir af ? Sú spurning mætir manni hvar- 
vet-na, enda er hún næsta eðlileg. Eg reyndi að veita 
þessu eftirtekt eftir föngum og átti tal um það við gætna 
menn og óvilhalla. Og niðurstaðan, sem eg komst að, 
varð þ 'ssi: Efnalega hafa fslendingar ekki grætt á að 
fara vestur. Fyrir fátæka menn er þar öllu örðugra á- 
fiam að komast en hér á aðal-stöðvum íslendinga i miðjn 
iandi. í bæjunum eru óheyrilega margir um vinnuna, 
svo æfinlega verða einhverir að sitja á hakan- 
um. Það er líka eins og kappið og metnaður- 
inn með að komast áfram efnalega hjaðni niður 
hjá öllum fjöldanum við að koina vestur. Hinu 
milda loftslagi er þar sjálfsagt nokkuð um að 
kenna. Súldin og sagginn slekkur metuaðmn ósjálfrátt 
niður. Svo eru örðugleikarnir miklir, einkum að því, er 
alla jarðrækt snertir. Sem bændur hafa fslendingar lang- 
bezt komið ár sinni fyrir borð í landi þessu. Þeir 
standa þar engum á baki. Enda er það eðlilegt, þar sem 
þeir eru bændaþjóð og kunna lítt til annarra starfa. En 
En fyrir fátæka menn og efnalausa er búskapur á landi 
þar vestra svo miklum örðugleikum háður, að naumast er 
unt að komast yfir nokkur efni með þvi að stunda hann. 
Til þess að lifa og framfleyta fjölskyldu getur hann verið 
nokkur stuðningur, en naumast með öðru móti en að 
sinna daglaunavinnu með fram að töluverðu leyti. Bæði 
er landið í verði afarháu og efnalitlum mönnum því ó- 
kleyft að komast yfir nema lítinn blett, og svo örðugt að 
ryðja land og yrkja, að það er kröftum hvers eins manns 



66 


ofvaxið, svo að nokkuð verulegt verði ágengt. Gras- 
rækt sýnist einna bezt borga sig, því he)" er í háu verði og 
mikil eftirspurn eftir því. En fiað þarf býsna stórati akur, 
til þess eftirtekjan verði mikil. Aldinarækt kunna ís- 
lendingar lítið að, enda er hún vandasöm mjög, og lítið 
upp úr henni að hafa, því aldini eru þar i mjög lágu 
verði; að eins einstöku maður í grend við stóran bæ getur 
liaft nokkuð upp úr henni með því að aka í kring og hafa 
á boðstólum, líkt og garðávexti. Auðvitað má reka ald- 
inarækt í stórum stíl með ágóða miklum, en til þess þarf 
anikið fé, vatnsveitingar og heilmikið vinnuafl. 

Sannfæring mín er sú, að engum fátækum manni sé 
til þess ráðandi að flytja vestur á Kyrrahafsströnd til 
þess að komast þar betur áfram en á miðbiki landsins. 
lolendingar með tvær hendur tómar standa þar svo illa 
að ' f ’ígi, að efunarmál getur verið, hvort þeir, er þangað 
eru komnir, hafast þar við til langframa. Fjöldinn af 
þeim flnnur til þess, að þeim verður lítið úr tímanum, að 
efnaleg framför er lítil, að framtíðarhorfurnar gefa eig- 
inlega enga von um neina verulega breytingu á þessu til 
batnaðar. Þó telja megi víst, að hún verði, er hún svo 
hægfara, að fátækum einstaklingum er of langt eftir 
henni að bíða. Börnin sín eru líka margir hræddir um, 
að láta þau alast upp með eiginlega enga framtíð í vænd- 
um. Enda er hin upprennandi kynslóð næsta metnaðar- 
lítil og áhugadauf. Það er eins og hún hafi ekkert land 
fram undan sér, er hana langi til að nema. Og þá vilja 
árin eyðast í sinnulausu gjálífi, af því lífið vantar mark- 
inið og stefnu. 

En svo eru margir vestur komnir heilsu sinnar 
vcgna. Heilsan er fyrir öllu og er það von, að hver lehi’ 



67 


þangað, sem hann h)'ggur henni bezl boigið spurðj 
íjölda manna, hver áhrif loftslagsbreytingin hefði haft á 
heilsufar þeirra. Nokkurir kváðust vera við betri heilsu, 
aðrir sögðu heilsu sína lakari J>ar en austur frá, en lang- 
flestir sögðu-st ekki geta sagt, að þeir fyndu neinn mun á 
heilsu sinni. Það er þvi hæpið að gjöra sér mjög glæsi- 
legar vonir í þessu efni. Að sönnu reynist það bót í ein- 
stöku tilfellum, en hin miklu fleiri, sem það reynist að litlu: 
liði eða engu, og þá oft að eins í bili. 

Öllum sanngjörnum mönnum, er eg átti tal við, kom 
saman um þetta: Hingað er ekkert að sækja nema veð- 
ursældina og fyrir engu öðru að gangast. Auðvitað er 
hún miklu meiri þar vestra, þó rigningarnar að vetrinum 
geti verið næsta þireytandi. Og víst er um það, að því 
loftslagi, sem þar er, nmnu fylgja kvillar jafn-margir og 
eiga sér stað, þar sem kaldara er á vetrum. Þó veður- 
sældin sé dýrmæt,þarf maðurinn þó ávalt á ýmsu fleira að 
halda til þess að vera sæll og láta sér vel liða. 

Félagsskapur hefir lítill verið með íslendingum þar 
vestur enn sem kornið er og hefir hér að framan verið 
bent á hið helzta í þá átt. Dreifingin er svo mikil, fyrst 
og fremst að því, er bústaði manna snertir, en þar næst 
iika í hugarfari manna, eins og gengur. Ballard og 
Blaine eru aðal-aðsetur íslendinga þar nú sem stendur, 
en strjálingur er af íslenzku fólki hér og hvar með strönd' 
mni. En mjög er það undir hælinn lagt, hvort þeir hald- 
ast við á þessum stö’um, því enn hafa þeir svo sem engar 
lætur fest í mannfélaginu á hvorugum staðnum. Enda 
eru menn á einlægu flökti fram og aftur með ströndinni 
og eiga örðugt með að finna varanlegan samastað. Bezt 
gæti eg trúað því, að það lægi fyrir æði-mörgu því ísL 



68 


fólki, sem þangað er komið, að hverfa austur aftur og 
helzt að nema lönd einhvers staðar í Norðvesturlandinu. 
Og ekki fæ eg annað séð, en að það sé í efnalegu tilliti 
mililu affarasælla yfirleitt, enda líklegra með því móti, að 
Islendingar fái haldið saman félagslega. 

Mjög var mörgum þar vestur það mikið áhugamái, 
að eitthvert verulegt lag gæti þar komist á með íslend- 
ingum í kristilegu tilliti. Hugsa þeir menn allir til 
kirkjufélagsins í þeim efnum og líta til þess að sjá um, 
að sú lagfæring komist á. Reynslan hefir opnað augu 
skynbærra manna fyrir þvi, að islenzkir söfnuðir, sem 
liér myndast, fái þvi að eins haldist við, að þeir standi í 
sambandi við kirkjufélagið. Eg fullvissaði alla um, að 
kirkjufélagið hefði opin augu fyrir þörfinni og mundi 
leitast við að senda hæfan mann vestur eins fljótt og unt 
væri. Eins og nú er ástatt er maðurinn því miður ekki 
til. En hann kemur með tímanum, á því er enginn efi, 
og ef til vill von bráðar. Sumir halda því fram, að það 
sé ekki til nokkurs hlutar. Allur fjöldinn þar vilji eng- 
rnn kristindómi sinna og margir séu ákveðnir prestahat- 
arar. En eg styrktist í þeirri sannfæring við komu mína 
vestur, að það er ekkert ómögulegra, að fá menn til að 
sinna kristindóminum þar vestur frá en annars staðar, 
þar sem íslendingar hafa tekið sér bólfestu. Skilyrðið 
fyrir því, að það geti tekist, er fyrst og fremst það, að 
bygðin festist á ákveðnum stöðum og menn hættí að 
I'varfla fram og aftur eða fara úr einum stað í annan. Þar 
næst það, að einhver góður maður og Vel hæfur fengist 
tii að gjörast þar prestur og styðja að alls konar andleg- 
um þrifum meðal fólksins. Það þarf að vera Ötull maður 
og einlægur, með hógværa lund og þolinmóða, með að- 



69 

<lráttarafl kærleikans i sálu sinni og mikið af mælsku og 
hreinskilni trúarinnar. 

Aftur er það vorilaust verk fyrir hvern þann, sem 
éjálfur ber dreifingaröflin i sálu sinni og látið hefir þau 
íá vald yfir hjarta sínu og lífsstefnu. Þeim manni verður 
aldrei neitt ágengt með að draga hugi manna saman utan 
xrm fagnaðarboðskapinn, sem ekki er algjörlega einlægur 
í öllum viðskiftum við nænmna og a.ískiftum sínum af 
análum þeirra. Það liggur í augum uppi, að í öðru eins 
mannfélagi megi ekki flekkir vera,opinberir og augljósir, 
á lifsbreytni þeirra manna, er ætla sér að starfa í víngarði 
■drottins. Þeir mega eigi þjóna þeirri lund, sem ávalt 
aflar sér fleiri óvina en vina, þar sem þeir eru, heldur 
þeirri hógværu lærisveinslund, er gle_, mir mótgjörðum 
og vengur tneð sáttaboð á milli þeirra, er andvígir kunna 
að hafa verið. 

Eg sneri heímleiðis aftur með þá sannfæring í huga, 
að svo framarlega sem islenzkar bygðir héldust á strönd- 
mni, mundi drottinn senda réttan mann á réttum tíma. 

Áður en við hurfum austur aftur, var okkur sam- 
ferðamanni mínum og mér samsæti haldið af Ballard- 
búum, bæði myndarlegt og ánægjulegt í alla staði. Þar 
hafði eg þá ánægju að sitja við hlið fyrveranda embætt- 
isbróður nrins, Jónasar Sigurðssonar, sem mælti fyrir 
minni heiðursgestanna. Gaf hann i skyn, að ekki væri nú 
alt með feldu með mig framar en suma aðra. Bæði þætti 
«g nú nokkuð frjálslyndur upp á síðkastið og svo þjónaði 
■eg jafnvel söfnuði, sem stæði fyrir utan kirkjufélagið. 
Frjálslyndið sagði eg honum, að bezt væri að láta liggja 
tnilli hluta, en ánægður væri eg, ef allir söfnuðir, sem 
væru fyrir utan kirkjufélagið, væru á eins vissri leið inn 



7 ° 


í, það og sá litli söfnuður, er eg þjónaði. Eg stóð upp 
frá samsæti þessu með þá einlægu ósk í huga, sem e g 
hefi þar ávalt borið síðan við skildum hér austur frá, og 
við samverkamenn hans allir, að hann ætti eftir að kom- 
nst á rétta hillu í lífinu, koma fótum fyrir sig aftur og fá 
að njóta þeirra góðu hæfileika, sem honum hafa, gefnir 
verið. Vér eigum svo fátt af sönnujn hæfileika-mönnum, 
að það er sárt til þess að vita, að nokkur þeirra sé að 
reyna að vera eitthvað annað en hann ætti að vera, því á 
þann hátt er svo hætt við, að alt fari forgörðum. Eg er 
sannfærður um, að hér austur frá er fjöldi manna, er ósk- 
&t honum alls hins bezta, og þeirra flokk má hann vera 
viss um að eg vil ávalt fylla. 

Svo er þá sagan á enda. 

Eg er viss um, að farfuglarmr eru lúnir og laraðir, 
þegar þeir koma heim til sín úr æfintýra ferð sinni á 
sumrin. En svo geyma þeir í huga sinum heilt mynda- 
safn af æfintýrunum öllum, er á dagana hafa drifið. Og 
þetta myndasafn er þeim hinn dýrmætasti fjársjóður, er 
dgi væri unt að kaupa fyrir alla auðlegð Austurlanda, og 
yfir honum gleyma þeir lúanum. 

Eg var þreyttur eins og farfuglarnir, þegar eg kom 
heim. En hugurinn var fullur af endurminningum og 
ógleymanlegum myndum úr mannlífinu og ríki náttúr- 
unnar, sem munu fylgja mér til daganna enda. Fyrir 
þær er eg mönnunum og mannanna föður óumræðilega 
þakklátur. 

Hjá slíkum myndum væri öll auðlegð Austurlanda 
eins og hégómi. 



RÁÐHERRASTJÓRNIN Á ÍSLANDI. 


H A X N E S II A F STEIN 

og ráðaneyti hans. 


Mikil umbrot og 
merkileg hafa átt sér 
stað í stjórnmálum 
þjóðar vorrar á ætt- 
jörðinni um langan 
tíma undanfarinn. 

Að sönnu er nú 
st j órnarbótar þ'refið 
gamalt orðið og 
nokkuð þreytandi. 

Virðist jpaði helzt 
vera isvo búið að ná- 
naldi á huga þjóðar 
vorrar, að fátt eða 
ekkert annað komis 
þar áð. Hingað til 
er það nokku.rn veg- 
inn eina ágreiningsefnið, sem þjóð vor hefir fengist til 
að gefa nokkurn verulegan gaum. Að smekkur hennar. 



HANNES HAFSTEIN 











72 


skuli svo einhæfur vera, er víst fáum hugsandi mönnum 
til fagnaðar. 

Á hinn bóginn er það framför allmikil frá þeim tím- 
um, er sjálfsstæðisþráin var sofandi með þjóðinni og 
allri áhyggju varpað upp á Dani. Ósjaldan er nú 
aftur jafn-langt í hina áttina gengið. íslenzkum áhuga 
er býsna gjarnt til að vera annað hvort í ökla eða eyra. 

Samt sem áður álítum vér það fagnaðarefni öllum 
þeirn, er þjóð vorri unna, að svo mikið hefir unnist i 
sjálfsstæðisáttina nú á þessum síðustu tímum. 

Arið 1904 mun ávalt verða talið merkisár í sögu 
þjóðar vorrar. Samkvæmt lögum frá alþingi, er kon- 
ungur hafði samþykt, var þá sérstakur ráðherra skipað- 
ur fyrir landið,og skyldu þrír menn sitja í ráðaneyti hans, 
Eins og kunnugt er, höfðu íslenzk mál áður heyrt undir 
dómsmálaráðgjafann danska, mann gagnókunnan 
mönnum og málefnum, þjóðháttum og lífsskilyrðum á 
Islandi; enda hafði hann svo sem að sjálfsögðu haft þau 
í hjáverkum. Samvinna hafði engin verið með stjórn og 
þjóð, engin framfaramál lögð fyrir þing af stjórnarinnar 
hálfu, en þingið sjálft látið klöngrast gegn um ófærurn- 
ar eins og bezt það mátti. Og svo þegar einhver áríðandi 
framfaralöggjöf hafði öðlast fylgi meirahluta þings og 
var afgreidd til Danmerkur, var henni vanalega synjað 
um staðfesting. Því miður sýndist stjórninni ekki um það 
hugað að flýta fyrir framförunum, heldur miklu fremur 
hitt að tefja fyrir þeim, af því hún hafði sjálf litla trú á 
þeim, og vildi helzt láta sem flest sitja við sinn gamla 
keip. 

Þrátt fyrir þetta hefir þó margt til batnaðar bre.yzt 
síðan þjóðhátíðarárið 1874, þegar þingið öðlaðist fjár- 
forræði. Á þeim tíma hafa samgöngumál landsins þok- 



ast svo í lag, að fífldirfska mundi áður hafa joótt að eiga 
von á slíku. Millilanda-samgöngur hafa margfaldast. 
Nú fara póstskipin dönsku nærri tuttugu ferðir á ári til 
landsins, auk annarra gufuskipa, er kring um landið 
ganga, eða til Skotlands og Danmerkur. Þjóðvegir hafa 
lagðir verið víða um landið með ærnum kostnaði og 
margar brýr bygðar yfir vatnsföll, er ácur voru til farar- 
tálma óskaplegs. 

En þegar þetta hefir nefnt verið, er einnig flest upp 
talið. Að sönnu hefir ofurlitið verið átt við mentamál 
þjóðarinnar, en af huga svo hálfum og fálmandi, að oss 
tinst það óunnið ætlunarverk enn. Sjávarútvegurinn hefir 
aukist og þokast í tímabærra horf en áður. En svo hefir 
landbúnaðinum að sama skapi hnignað, svo nokkurt ef- 
unarmál mun það vera, hvort atvinnuvegir landsins eru 
yfirleitt í betra lagi. Nýja stjórnin hefir því sannarlega 
nóg ætlunarverk fyrir hendi. 

Eftir þrjátíu ára baráttu á ný hefir nú annar dálítill 
sigur unnist. Með hinni nýju stjórnarskrárbreyting hefir 
þingræðið verið leitt í lög. Hér eftir á æðsta stjórn 
landsins einungis að vera í höndum þess manns, er ein- 
dregið fylgi hefir meirahluta þingsins. pe£ar sá meiri- 
hluti verður undir á þingi,hlýtur hann að þoka úr sessi. 
Með þessu móti hefir þjóðin það á eigin valdi, að fela 
þeim mönnum mál sín, er hún bezt treystir og leggja 
þeim einum stjórnartaumana í hendur. Þegar henni 
sýnist knerrinum beint í öfuga átt, rekur hún þann frá, 
er við stjórnvölinn stendur í það skiftið, og skipar þar 
öðrum. 

Þar næst er þetta: Hin nýja stjórn á heima í land- 
inu sjálfu. Þeir, er hana skipa, ættu allir að vera gagn- 



74 


kunnugir háttum lands og þörfum. Þeir ættu að standa 
eins vel að vígi og unt er með að sjá, hvað helzt muni 
horfa til bóta í hverju efni og hvað ráða mætti fram úr 
til viðreisnar landi og lýð. Hin nýja stjórn er rétt undir 
handarjaðri þingsins og ætti því samvinnan á milli henn- 
ar og jjess að geta orðið hin bezta. Og enn er það henni 
íil ágætis að telja, að verkefnum hefir miklu haganlegar 
verið niðurskift nú en áður, þar sem belgurinn var einn 
og öllu í hann slengt í einni bendu. 

Öllum landsmálum hefir nú skipað verið í þrjár 
deildir og sín skrifstofan sett fyrir hverja. Fyrst er 
kenslumála og dómsmálaskrifstofa. Þar næst er atvinnu 
og samgöngumálaskrifstofa. Og i þriðja lagi fjármála 
og endurskoðunarskrifstofa. En öll stjórnarstörfin ætluð 
tólf manns, Þegar þess er gætt, að hér er um þjóð að 
ræða, er að eins hefir svo sem áttatíu þúsund sálir fram 
að telja, ætti stjórn með þessu fyrirkomulagi og verka- 
skifting og þeim mannafla, sem hér er á að skipa, að geta 
orðið betur af hendi leyst en í nokkuru öðru landi í heim- 
inum. En dýr hlýtur hún að verða fyrir jafn-íátæka 
þjóð. Svo vel má hún samt sem áður ætlunarverk sitt af 
liendi leysa, að mikill verði ávinningurinn. Enginn deyr 
þó dýrt kaupi. 

Sá maður, sem fyrstum allra ísiendinga hefir skipað 
verið í ráðgjafase^s, er eins og kunnugt er Hannes Haf- 
stein, áður bæjarfógeti og sýslumaður á ísafirði. Kunn- 
astur er hann þjóð vorri fyrir skáldskap sinn. 
Ekkert hinna yngri skálda vorra hefir ef til 
vill eins komist inn í hjarta þjóðar vorrar með 
skáldskap sínum og Hannes Hafstein. En ljóð 

hans heyra því sem næst öll æskuárunum til. Em- 



75 


bættismaðurinn virðist hafa borið skáldið ofurliði. í 
stjórnmálabaráttu landsins hefir hann tekið frernur iltinii 
þátt, fyrr en nú allra síðast. Þegar nú sá flokkur, er 
hann fylgdi á þingi, varð ofan á, þótti hann þar bezt til 
foringja fallinn. Enda efumst vér ekki um, að svo hafi 
verið. Hannes Hafstein er einn hinn rnesti glæsimaður 
þjóðar vorrar, þeirra, er nú eru uppi. Hann er sagður 
ræðumaður ágætur og vel til þess fallinn að halda svör- 
um uppi. Hann fær orð fyrir að vera lipur maður og ráð- 
kænn þegar á þarf að halda, enda virðist oss frammi- 
staða hans í Kaupmannahöfn fyrir flokksins hönd bera 
með sér, að hann hafi þessa hæfileika stjórnmálamannsins 
i all-riflegum mæli. Hann er líka prúðmenni hið mesta 
og kann eflaust eitthvað af þeirri list, að heilla þá hug- 
svinnsmálum, er hann á tal við. Ættjarðarvinur er hann 
sjálfsagt einlægur og trúandi er honum til að hafa bezta 
vilja á að verða fósturjörð sinni að liði. 

Öfundisverður er hann naumast af stöðu sinni. 
Eyrst og fremst er það ekki neinum heigli hent að koma 
aí stað miklum byltingum til umbóta á skömmum tíma í 
lífskjörum þjóðar vorrar. Hve mikill sem maðurinn 
væri, sem skipað hefði verið í fyrsta ráðherrasess íslands, 
mundu vonbrigðin ávalt hafa mikil orðið. Finst oss 
þess vegna, að eiginlega megi sá flokkurinn, er undir 
varð, telja sig heppinn. Þar næst er Hannes Hafstein 
ekki öfundisverður vegna þess, hve flokkur andstæðinga 
hans er harðsnúinn og vel mönnum skipaður. Hann er 
iiú úti í stormi svo hörðum, að hann hefir naumast haft 
hugmynd um annað eins veður, þegar hann orti forðum 
formálann fyrir „Verðandi", kvæðið sitt karlmannlega 
um storminn. Þykir það að sönnu heilnæmt hverri 



stjórn, að eiga ötlugan andstæðingaflokk, er vakir yíir 
orðum hennar cg athöfnum. Ef ekki er með því móti 
reynt að gjöra sitt hið bezta og samvizkusamlega starf- 
að í hverju efni, verður jiað vart með öðru. Ætti það 
gjöra alvörumann úr hverjum, er um alvöruskort kann 
að hafa verið brugðið. En svo getur stormurinn stríður 
orðið, að jafnvel hið íhesta karlmenni kæri sig ekki um 
úti í honum lengur að vera. , 

Næstur ráðherranum stendur landritarinn og hefir 
Klcvicns Jónsson, áður bæjarfógeti og sýslumaður á 

Akureyri, það em- 
bætti á hendi. Þaðer 
myndarmaður hinn 
mesti og þá.tti allmik- 
iö að honum kveða 
sem sýslumanni í 
Eyj af j ar ðar sýslu. 
Flokksmaður er hann 
ekki neitt sérlega á- 
kafur og stóð hin- 
um flokknum býsna 
nærri áður en nýja 
stjórnin komst á 
laggirnar. Til hans 
mun vera borin tiltrú 
eins mikil og nokk- 
klkmens j nsson. urs annars i nýju 

stjórninni eða rneiri. Því hann er víst fremur gætinn 
maður, sanngjarn og réttlátur og ekki líklegur til að láta 
leiðast af flokksfylgi eingöngu. Hann er sonur Jóns 
Borgfirðiugs, öldungsins bókfróða og alkunna, en bróðir 



77 


Finns Jónssonar, doktors og prófessors við háskólann í 
Kaupmannahöfn. 



Undir Jjessúm tveim mönnum standa stjórnardeild- 
irnar þrjár. Jón Magnússon er skrifstofustjóri í kenslu- 
og dómsmáladeild- 
inni. Hann var áð- 
ur sýslumaður í 
v'estmannaeyjum og 
síðar landritari. Er 
hann sonur síra 
Magnúss Jónssonar í 
Laufási, hægur mað- 
ur og stiltur og hvers 
manns hugljúfi sagð- 
ur. Aöstoðarmaður 
hans í deildinni er 
sonur ,Lárusar háyf- 
irdómara, Guðmund- 
ur kandídat Svein- 
björnsson, en skrifari 

Þórður kand. phil., JÓN MAGNÖSSON - 

sonur Jens Sigurðssonar, rektors. 


í deild atvinnu og samgöngumála er skrifstofustjóri 
Jón Hermannsson, kandidat í lögfræði, sonur Hermanns 
fyrrum sýslumanns í Rangárvallasýslu. Llann er korn- 
ungur maðui 1 , fæddur 1873, og þjóð vorri enn alls eigi 
að neinu kunnur, enda hlýtur hann sjálfur að vera mörgu 
ókunnur á fósturjörð sinni. En gjörfilegur maður er 




7 8 

hann og þeim mun líkari til þess að vilja sér eitthvað til 

frama vinna, sem 
hann er yngri. Eng- 
ir menn eru sann- 
færðari um það en 
íslenzkir námsmenn í 
Kaupmannahöfn, að 
alt megi endurskapa 
á fósturjörð vorri, 
og er þá gott að þeir 
fái að reyna sig á því 
sem fyrst. Aðstoðar- 
maður hans í deild- 
nni er kandidat tgg- 
ert Claesen, kaup- 
manns á Sauðárkróki 
og dóttursonur Egg- 
jón hermannsson. ei'ts Briem, syslum. 

í deild fjármála og endurskoðunar er skrifstofu- 
stjóri Bggert Briem, sýslumaður í Skagafjarðarsýslu, og 
bróðir Páls Briem,amtmanns, hæfileikamaður hinn mesti, 
eins og frændur hans, og maður mjög vel látinn. Hann 
cr fæddur árið 1867, svo hann er milli þritugs og fer- 
tugs, og þess vegna ungur og ótrauður í hvívetna. í 
þessari deild er Indriði Einarsson, leikritaskáldið og end- 
urskoðandi landsreikninganna til margra ára, fulltrúi, en 
aðstoðarmaður Jón Sveinbjörnsson, háyfirdómara. 

Ýmsir kunna að furða sig á því, hve ungum mönn- 
um og að mörgu leyti lítt reyndum hefir verið á hendur 
falin stjórn landsins. Aftur má einmitt frá öðru sjónar- 





79 


miði telja stjórninni það til gilclis, að í henni sitja ungir 
menn og ötulir, sem líklegir til að taka í taumana með 
fjöri og áræði, er eldri menn oft og tíðum brestur. En 
alt er það undir aðgjörðum hennar komið, hvort hún 
vinnur sér hylli landsmanna og nær trausti þeirra full- 
komnu; • eru horfurnar því miður ekki eins vænlegar í 
þá átt nú sem stendur og vera mætti. Óskum vér þess 
sarnt af heilum hug, að hún beri gæfu til, að hrinda mál- 
um lands og þjóðar í heillavænlegt horf að einhverju 
Íeyti. Nægan tíma 
ætti að gefa henni til 
að sýna, hverju hún 
ætlar sér til leiðar að 
koma og að hve 
miklu leyti málum 
landsins er borgið í 
hendi hennar. En 
ekki má hún kippa 
sér upp við,þótt verk 
hennar verði gagn- 
rýnd og í alls konar 
sjónaukum skoðuð, 
því gagnrýnin er nú 
eitt sinn tízka í heim- 
inum. 

EGGERT BRIEM. 

í stjórnmálabaráttu íslands er það ef til vill eitt 
stærsta sporið til framfara, að flokkarnir eru tveir orðnir, 
er keppa um völdin, eins og hvarvetna annars staðar. 
Reyndar er sá gallinn á, að stefnumunurinn er svo sem 




enginn, eftir ];jví er séð verður héðan úr fjarlægðinni. 
iÞað sem flokkunum ber á milli virðist ekki vera ólík 
skoðun á landsmálum; hún er nokurn veginn sú sama hjá 
Jjeim báðum, því framfaramenn vilja eiginlega allir ís- 
lendingar vera. Það sem á milli ber er því helzt þetta: 
hverir eiga að sitja í valdasessinum, eða hvaða mönnum 
er bezt til þess trúandi að stjórna landinu. Þótt þetta 
kunni nú öfugt að virðast og nærri því broslegt, skulum 
vér að því gæta, að stjórnmálabaráttan í heiminum er 
einmitt æði-víða í þessu fólgin. Víða í löndunum kepp- 
ast flokkarnir við að verða hvér öðrum fyrri til að hrifsa 
framfaramálin inn á stefnuskrá sína, til Jjess ekki að 
verða undir í áliti þjóðarinnar. Ágreiningurinn verður 
þá allur út af því, hvaða menn eigi að vera við völdin. 

En þetta, að öflugur andstæðinga-flokkur vakir yfir 
þeirri stjórn, er að völdum situr, og færir sér hvert 
glappaskot hennar í nyt til að steypa henni, sýnist þó vera 
bezta ráðið, sem mönnum hefir enn getað hugkvæmst, til 
þess að fá stjórnir þjóöanna til að inna störf sín sam- 
vizkusamlega og vel af liendi, —- til heilla fyrir land og 
lýð. 

Og til þess vonum vér, að þingræðið verði þjóð 
vorri. 

F. J. B. 



S A F N 

TIL LANDNÁMSSÖGU ÍSLENDINGA 
I VESTURHEIMI. 


Saga íslenzku nýlendunnar í bænum Winnipeg. 

Eftir síra Friðrik J. Bergmann. 


33. FÉLAGSSKAPUR í BÓKMENTA ÁTT. 

Eins og eðlilegt var, átti ekki bókmentalegt líf 
sér að neinu leyti stað fyrst framan af með íslending- 
um í Winnipeg. Frumbýlingarnir hafa um annað að 
hugsa, enda voru fáir menn eða engir með þeim, er 
skólamentun höfðu fengið. En veturinn 1882 til 
1883 var þar ungur íslendingur, er verið hafði við 
nám um nokkurn tíma austur í Pennsylvania-ríki í bæ 
þeirn, er Greenville nefnist. Það var Björn S. Brynj- 
úlfsson, sonur Brynjúlfs Brynjúlfssonar frá Skegg- 
stöðum í Húnavatnssýslu, og bróðir þeirra Skafta og 
Magnúss Brynjúlfssona, sem getið er í sögu ísl bygðar- 
innar í Norður-Dakota. Hafði hann dvalið við nám á 
skóla einum lúterskum, er Thiel College nefnist. Hann 



82 


gekst fyrir því þenna vetur, aö hér væri stofnað dá- 
lítið félag í bókmentalegu augnamiði, í líking við það^ 
er ungir námsmenn eru vanir að hafa rheð sér á skól- 
um. Mun flest hafa farið þar fram á ensku, því hanrr 
A'ar eðlilega betur að sér í enskri tungu en íslenzkri. 
Nefndist félagið því ensku nafni og kallaðist ,,The 
OrietitaLLiterary Society , ‘ ‘ ekki vegna þess að með- 
limir þess ætluðu einkum austurlenzk vísindi fyrir sig 
að leggja, heldur hins, að sólin er í austri og upplýsir 
heim allan og vermir Ijósi og hita. Eins ætlaði félag- 
þetta að vera ofurlítil sól, erræki myrkur mentunar- 
leysisins á flótta og færði mönnum ljós þekkingar og: 
hita mentunarinnar. Voru einkunnarorð þess á. 
latínu: per gradus —fet fyrir fet, svo enginn skyldí 
hugsa að þeir ætluðu sér að gjöra alt f einu. Félag- 
þetta mun hafa haldið fundi sína fyrir lokuðum dyrum. 
Lftur út fyrir, að það hafi verið lagt út á ýmsan veg 
og stundum miður góðgjarnan. Voru ýmsir svo djarf- 
ir að kalla það af þessari ástæðu leynifélag eða frí- 
múrarafélag; jafnvel galdrafélag höfðu sumir leyft 
sér 'oð nefna það, og hafa þeir að líkindum álitið^ 
helzta ætlunarverk þess að leggja stund á egipzka 
speki, er lengi hefir álitin verið nokkurn veginn hi 5 - 
saina og kukl. Auðvitað var þetta alt í ganmi, en 
,,ófrjálslegt“ mun það þótt hafa eftir þeirrar tíðar 
skilningi á frelsinu, að félag þetta skyldi ekki leyfa öll- 
um aðgang að fundum sínum. Ekki hafa félagsmenn, 
þurft að taka sér þetta nærri. En til þess að seðja 
forvitni almennings hélt það opinberan fund, og var 
öllum boðið þangað að koma, er vildu. Voru þar 
ræðurfluttar af ýmsum, en Jón Runólfsson, skáldið. 



83 


1 

fekk þaö hlutverk aö gjöra grein fyrir æt unarverki fé- 
lagsins og markniiöi og hrekja þá hleypidóma, er upp 
höföu risiö. Mun þá öllum hafa ljóst orðið, að gald- 
nrinn var ekki hræðilegur og tilgangurinn lofsverður. 
Var fundur þessi haldinn 12. maí 1883 og þótti hann 
liin bezta skemtun. Ekki sést neins staðar getið um 
frekari aðgjörðir félags þessa og mun-það að líkindum 
að eins hafa staðiö þenna vetur og fremur verið til að 
glæða áhugann fyrir góðum bókum og lestri þeirra, 
heidur en hitt. 


34. Frá Frímanni Anderson. 

Maður er nefndur Frímann B. Anderson og er 
hans þegar áður getið. (Almanak 1904 bls. 88). 
Hann var sonur Bjarna á Vöglum á Þelamörk, Arn- 
grímssonar, prests að Bægisá. Hann hafði stundað 
nám um nokkur ár austur í Ontario-fylki og var nú sá 
af íslendingum í Winnipeg, er langmestrar mentunar 
hafði aflað sér hér í landi. Meðan hann var austur 
frá, tók hann að rita heilmikið í blaðið Lcif, enda 
kunni hann íslenzku dálítið betur en alment gjörðist, 
því hann hafði fengið nokkura mentun á íslandi áður 
hann fór vestur, svo hann að líkindum hefði fengið 
inntöku í annan bekk latínuskólans. Þegar í sjötta 
tölublaðinu ávarpar hann landa sína (Avarp til landa 
minna 15. og 22. júní 1883) og er sú grein rituð í 
bænum Hamilton í Ontario-fylki. Annað ávarp rit- 
aði hann skömmu síðar, þar sem hann var að gjöra 
grein fyrir námsgreinum og kenslu á skólunum þar 
austur frá. í septembermánuði 1883 ritar ha'nn all- 
langa ritgjörð, er hann ncfnir: Litið eitt um stjórn 



8 4 


Kanada-veldis og stendur hún í fjórum blööum. t 
apríl vorið 1884 stendur aftur löng ritgjörö eftir hann 
um mentun. Nokkuð þóttu ritgjöröir þessar á víð og; 
dreif og ekki eins mikiö á þeim að græða og mátt 
hefði. Samt féllu mörgum þær mjög vel í geð og á- 
litu, að þar mundu Vestur-íslendmgar von eiga eins 
hins mikilhæfasta mentamanns. Enda fylgdi þa 5 
frumbýlingslífinu að gjöra sér vonir ákaflega miklar 
um alla hluti. Hann mun hafa komið til Winnipeg; 
frá borginni Toronto f júnímánuði sumarið 1884. 
Auglýsir ritstjóri Leifs þegar, að hann sé kominn tii 
bæjarins og ætli að flytja fyrirlestra um ýms mentandi 
efni og mikils varðandi í húsi Framfarafélagsins, og: 
verði fyrsti fyrirlesturinn fluttur þar 21. júní; aðgang- 
urinn kosti 25 cts. Er skorað á alla íslendinga a 5 
sækja fyrirlestra þessa sem bezt, því hér sé um ment- 
aðasta íslendinginn að ræða, er nú sé uppi með Vest- 
ur-íslendingum og ef til vill þó lengra sé leitað. Ekkí 
er neitt um það getið, um hvaða efni fyrirlestur þessí 
eigi að vera, né heldur er þess getið eftir að hanrr 
hafði fluttur verið. En að iíkindum hefir hann veri 5 
um mentun ogframfarir Islendinga í Ameríku. Urrí 
það efni ritar hann greinarstúf í næsta tölublað Leifs. 
Þar hreyfir hann skólahugmyndinni fyrst. Vill hann, 
að íslendingar þegar fari að hugsa um að koma sér 
upp æðri mentastofnun, þar sem íslenzk ungmenni, 
er ætli sér að ganga mentunar og embættisveginn, 
geti stundað nám. Skólahúsi hæfilegu álítur hann a 5 
hægt sé upp að koma fyrir svo sem tólf til fimtám 
hundr.uð dollara og muni þar nægilegt rúm handa 
100—150 námsmönnum. Ekki álítur hann að þurfi 



85 


nema tvo kennara og kugsar hann sér árslaun þeirra 
beggja ekki hærri en 1400-1500 dollara, en öll útgjöld 
viö stofnunina aö eins 1500-1600 dollara á ári. Auð- 
vitaö hugsar hann sér þetta aö eins sem byrjun, er átt 
geti vöxt og viögang fyrir hendi, ef svo vill verkast. 
Til þess að hafa saman fé þetta, vill hann láta leggja 
skólaskatt sérstakan á hvern íslenzkan borgara, sem 
hann er þó hræddur um aö kunni að veröa óvinsælt' 
nokkuð. Annað ráð sé, aö láta nemendur greiöa 
skólagjald og ætlar hann, aö tekjur skólans með því 
móti gætu orðið 1500-2000 dollara, en kenslugjaldið 
þó aö eins 15 dollara fyrir hvern mann. Þriðja ráðið' 
sé, að stofna skólasjóð, er beri kostnaðinn. Telst 
honum svo til, að ,þá séu 5000 íslendingar fíuttir vest- 
ur hingað. Vill hann, að hver þeirra leggi einn doll- 
ar í sjóð í þrjú ár, vill svo láta setja sjóð þann á vöxtu 
ogláta þá verða nóga til að bera kostnaðinn. Vill hanri 
aö Islendingar byrji þegar á fyrirtæki þessu á þjóðhá- 
tiö Bandaríkjanna 4. júlí, eða svo sem aö vikuliðinni.. 

Fyrsta júlí var opinber fundur haldinn í húsi Fram- 
farafélagsins til að ræða um ,, mentunarástand ís- 
lendinga í Vesturheimi“. Var fundarstjóri Magnús 
Pálsson, en skrifari Baldvin Baldvinsson. Skýröi for- 
seti frá tilgangi fundarins og sýndi fram á, ,,hvenauð- 
synlegt væri fyrir oss Islendinga að eiga eina sameig- 
inlega mentastofnun hér í Vesturheimi, þar sem vér 
jafnframt því að stunda enskar bókmentir, gætum átt 
kost á aö halda tungu vorri og íslenzkum bókment- 
um. “ Þar næst hélt F. B. Anderson frá Toronto 
all-langa tölu og sýndi fundinum fram á, hve nauðsyn- 

ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : ALMANAK. 4. 



86 


leg bókleg þekking er, og a 5 hún væri fyrsta spor til 
allra sannra framfara. “ Fleiri tóku þátt í umræöum 
þessum og kom öllum saman um, a 5 mentunar skort- 
ur stæöi íslendingum í landi þessu mjög fyrir þrifum 
og þess vegna væri þörfin fyrir slíka stofnun næsta 
brýn. Bað þá forseti fundinn greiða atkvæöi um, 
hvort það væri vilji manna eindreginn að koma á fót 
mentastofnun íslenzkri hér vestán hafs, er sameigin- 
leg eignyrði allra íslendinga í Vesturheimi. Var'það 
í einu hljóði í ljós látið af fundinum með atkvæða- 
greiðslu. Að því búnu var níu manna nefnd kosin til 
að hafa á hendi allar framkvæmdir í málinu til næsta 
nýárs á þapn hátt, er bezt gengdi. 

Þegar skólamálið var komið í þetta horf, hélt 
Frímann Anderson áfram að flytja fyrirlestra sína.Var 
sá næsti um náttúruvísindi,listir og trú.en átti þóeink- 
um að gjöra grein fyrir þeim uppgötvunum, ergjörðar 
hefðu verið á síðustu tímum íjarðfræði, efnafræði og 
líffræði. Þriðji fyrirlesturinn var um heimspeki og 
fríhugsun. 

Um fyrirlestrana og fyrirlesarann var mjög tíð- 
rætt um þessar mundir, ekki sízt vegna skólamálsins. 
Hefir víst mörgum þótt nokkuð geist farið bæði í einu 
og öðru og ekki var laust við, að væri farið að henda 
gaman að. Var nú farið.aö rita töluvert um málið í 
Leif og voru menn ekki á eitt sáttir eins og gengur. 
Töldu sumir máli þessu alt til foráttu og álitu að ís- 
lenzkan yrði einungis til ills eins fyrir ísl. nemendur 
við slíka stofnan. Með hana hefði enginn neitt að 
gjöra, þegar’hingað væri komið. Aftur mæltu þeir 



«7 


mjög skynsamlega meö málinu fyrir hönd nefndarínn- 
ar Sigurður J. Jóhannesson og Magnús Pálsson og- 
sýndu fram á, hve fjarstæður hugsunarháttur það væri 
fyrir íslendinga að hafa á fnóti námi sinnar eigin 
ungu. Vild u þeir, að sjóður væri myndaður í þessu 
augnamiði og álitu, að hann ætti að vera svo sem 
15,000 doll. að minsta kosti. Vextir voru hér þá al- 
ment 10 af hundraði og héldu menn, að þær mundu 
fara langt til að fleyta skólanum. 

Samt sem áður voru þeir víst margir, er tóku 
nokkuð djarflega í strenginn á móti skólahugmynd 
þessari. I þeirra tölu var Sigurbjörn Stefánsson. 
Virðist hann þegar í fyrstu hafa litla trú haft á Frí- 
manni Anderson og framfaramálúm hans og ritaði all- 
svæsið gegn honum. Varð út af honum hviða heil- 
mikil í Leifi, sem auðséð er, að hann hefir sjálfur tek- 
ið sér all-nærri, því hann hefir við orð að fara sem 
fyrst austur aftur og reyna ekki til að efla mentunar- 
fýsn íslendmga frekar en hann hafði þegíar gjört, úr 
því hann hefði mætt mótspyrnu svo mikilli. Fór fyr- 
ir honum eins og mörgum ungum mönnum, að hanrB 
var fjörugur á sprettinum, en of viðkvæmur f lund og 
staðlítill til þess að þola andmæli og mótblástur- 
Ekki varð samt neitt af austurför hans, en nú var far- 
ið að henda því á milli sín, að hann langaði til að ná 
f Leif og verða ritstjóri hans, og sýnist Helgi Jónssom 
hafa tekið sér það all-nærri. Enda vissi hann, að ó- 
ánægjan með blaðið var býsna almenn. Það kvað- 
svo ramt að, að talað var um að rita stjórninni í Ott- 
awa, sem keypti nokkur eintök af blaðinu til útbýt- 



88 


ingar á íslandi og mæla móti því, aö hún héldi því á- 
fram, þar sem blaöið væri svo illa úr garði gjört. I 22. 
tölublaði Leifs 1884 birtir ritstjórinn yfirlýsing nokk- 
urra manna út af þessu og hljóðar hún svo: 

,,Samkvæmt ósk herra Helga Jónssonar, eiganda 
og ritstjóra Leifs, látum vér undirskrifaðir það álit 
vort í ljós að ónauðsynlegt sé að kvarta við Kanada- 
stjórnumritstjórn Leifs, og að aðferðsú, sem mótstöðu- 
inenn ritstjóra Leifs hafa við haft, sé óheppileg og 
árangurslaus. Enn fremur, að vér erum ánægðir með 
ritstjórn Leifs hingað til, eftir kringumstæðum, og 
berum það traust til eiganda hans, herra Helga Jóns- 
sonar, að hann haldi áfram að bæta hann, hér eftir 
eins og að undanförnu, svo blað hans verði íslend- 
ingum til heiðurs og uppbyggingar, “ Undir þessa 
yfirlýsing rituðu meðal annara síra Jón Bjarnason, 
Árni Friðriksson, Eyjólfur Eyjólfsson og Sigtryggur 
Jónasson. Varð því ekkert úr þeirri fyrirætlan að 
koma á ritsjóraskiftum við blaðið. Mun Frím. nú hafa 
snúið sér að því að halda námi sínu áfram hér í Winni- 
peg. Þess er getið í Leifi 12. júní sumarið 1885, að 
shann hafi tekið stúdents próf við Manitoba-háskólann 
og orðið Bachelor of Arts við vorprófin með bezta 
vitnisburði einkum í náttúruvísindum. Voru honum 
veitt $80 verðlaun fyrir þá frammistöðu sína í pening- 
am. Um sumarið mun hann hafa dvalið í Winnipeg, 
því 19. okt. er þess getið, að hann hafi flutt fyrirlest- 
ur um Manitoba og Norðvesturlandið og stendur á- 
grip af því erindi í blaðinu. 

Frímann Anderson mun hafa verið 27 ára gamall 



89 


um þetta leyti, því hann kom til Ameríku 25. sept. 
1874 og var þá 17 ára að aldri. Eftir því ætti hann 
aö vera fæddur áriö 1857. Eins og áöur er ávikiö 
hafði hann fengið tilsögn í almennum fræðigreinum á 
Islandi hjá síra J.Björnssyni á Ríp og síra Áina Jó- 
hannssyni í Glæsibæ, svo hann mundi að líkindum 
hafa náð inntöku í annan bekk latínuskólans. Hann 
hafði námshæfileika prýðisgóða og ósiökkvandi náms- 
þorsta. Hann var maður, sem einlægt hefði getað 
verið að læra og ávalt fengið ágætan vitnisburð við 
hvert próf. En hann brast aftur þann hæfileika frek- 
ar en flesta menn aðra að færa sér það í nyt í lífinu, 
er hann hafði numið. Hann var maður hvorki for- 
sjáll né hagsýnn og skorti þau verkhyggindi, er öllum 
mönnum eru svo afar-nauðsynleg, til þess að koma ár 
sinni fyrir borð í lífinu. Hann var bezti drengur með 
einlægan áhuga og brennandi fyrir öllu því, er hann 
hélt að betur mætti. En áhuginn var mikils til of 
ákafur. Hann gætti hvorki hófs né stillingar, en 
vildi öllu koma til leiðar um leið og honum hugkvæmd- 
ist það. Hann var býsna mælskur maður, Hann 
varð svo heitur oftast nær, er hann talaði, að eldur 
hraut af orðum hans. En hugsanir hans voru einatt 
næsta óljósar. Honum var ekki ávalt nærri því Ijóst, 
hvað hann var sjálfur að fara, eða hvað það eiginlega 
var, sem hann í þann svipinn brann af áhuga fyrir og 
tók út harmkvæli í hjarta sínu af að geta ekki komiö 
í framkvæmd. Það vantaði jafnvægi í huga hans og 
geðsmunirnir virtust því miður ekki alls kostar heil- 
brigðir. Þetta varð því til fyrirstöðu, að hann gæti 
eíginlega nokkuru áorkað. Ef þe3si brestur hefði 
ekki verið í lund hans og gáfnafari, var hann manna 
líklegastur til að verða mannfélagi Vestur-íslendinga 
til gagns og prýði. 



90 


35. BindindísfélagsskapOr. 

Um þetta leyti gekk bindindishreyfing all-sterk 
yfir flest hin mentuöu lönd. Á íslandi var sú hreyfing 
nú í þann veginn aö brjótast inn yfir landiö og Good- 
templara-félagsskapurinn aö koma þar fótum fyrirsig. 
Eins og á er vikið hér að framan, var óregla ekki sv» 
lftil með íslendingum í Winnipeg fyrst framan af, 
einkum um það leyti, er fjörkippurinn mikli í við- 
skiftalífinu í borginni stóð yfir. En ávalt höfðu menn 
til þess fundið, að þetta var tjón mikið, bæði ein- 
staklingunum og félagslífinu, og hafði því ávalt verið 
reynt við því að sporna af rétt hugsandi mönnum, 
bæði konum og körlum. En ekki tferður neins eigin- 
legs bindindisfélagsskapar vart fyrr en síra Jón Bjarna- 
son kom til sögunnar, Hann hafði gengist fyrir 
myndun bindindisstarfsemi á Seyðisfirði, meðan hann 
dvaldi þar, og mun það þá hafa verið næsta nýtt og 
fáheyrt á þeim hluta landsins. Um haustið eftir að 
hann kom vestur hingað gekst hann fyrir stofnun bind- 
indisfélags (17. okt. 1884). Var hann sjálfur til for- 
seta kosinn, en kona hans, frú Lára Bjarnason, Jón 
Björnsson, Andrés Reykdal og Signý Eyjólfsson með- 
stjórnendur; Jón Björnsson var skrifari, en Andrés 
Reykdal féhirðir. Gengu 53 í félagið, bæði karlar og 
konur. Ymsir fóru nú að rita um mál þetta í Leif og 
hvetja af nlefli til þess, að hlynt væri sem allra-mest, 
að bindindismálinu. Meðal þeirra voru B, Pétursson 
í Winnipeg og S. M, Askdal í Minnesota. Um vetur- 
inn, 27. feb. 1885, hélt félagið fund til þess að skýra 
frá starfsemi sinni og auka tölu félagsmanna. Gekk 
þá 20 manns í félagið, 14 karlmenn og 6 konur. í 
fundarlok skýrði skrifari fundarins frá, að nú væri 80 
manns í félaginu, 40 karlar og 40 konur. Nefnd var 
kosin til að koma því til leiðar, að vínsölumenn yrðu 
sektaðir fyrir að selja börnum og unglingum áfebgi. 



9i 


Eftir fund þenna voru lög félagsins birt á prenti. Er 
þar tekið fram í fyrstu grein, að félagið hafi stofnað 
verið af meðlimum kvenfélagsins íslenzka í Winnipeg. 
Bindindis-loforðið hljóðaði svo: 

,,Eg undirgengst og lofa hátíðlega við drengskap 
minn svo lengi sem eg erí félagi þessu, að neyta ekki 
neins áfengs drykkjar, hverju nafni sem nefnist, nema 
að því leyti, sem leyft er í 2. grein laga þessara, ekki 
beldurað gefa eða seljaeður lána þá nokkurum manni 
í mínu eigin eða annarra manna nafni. og yfir höfuð 
með öllu leyfilegu móti hamla allri annarri nautn slíkra 
drykkja en þeirri. sem undan er tekin í 2. grein laga 
þessara. “ Þessi undantekning var, að njóta mætti 
áfengis að læknisráði og við altarisgöngu, 

Sumarið 1885, 5. ág., hélt félagið ársfund sinn. 
Hafði þá tala félagsmanna að eins aukist um sex síð- 
an um veturinn. Segir Leifur, að fundurinn hafi ver- 
'ið dauflega sóttur og að í félaginu séu 86 manns, mest 
unglingar og kvenfólk. Á fundinum var bent á það. 
hve bindindisstarfsemin væri nú að ná mikilli út- 
breiðslu á íslandi, Good-templaradeild komin á í 
Reykjavík, alþingi send áskorun til að hefta þetta átu- 
mein mannfélagsins, enda hundrað ár rétt liðin síðan 
fyrsta ritið var samið um skaðsemi áfengra drykkja af 
dr. Rush í Bandaríkjunum, og bindindisstarfsemin 
með því riti hafin, fyrst í Bandaríkjunum, en þaðan 
breiðst smám saman út um Norðurálfuiöndin. Þrá;t 
fyrir alt þetta væru nú íslendingar í Winnipeg svo 
sinnulausir í þessu efni, að lítið yrði ágengt. I næsta 
blaði voru nöfn allra félagsmanna birt, til þess það 
yrði heyrum kunnugt, hverir í bindind'sfélagi þessu 
væru. 

36. Uppreist kynblendinga. 

Þegar hingað er komið sögunni, verðum vér um 
stund að snúa huga vorum frá íslenzku nýlendunni í 



92 


Winnipeg og átta oss ofurlítiS á einstökum atriðum í 
sögu landsins, er þeir höfSu tekiS sér bólfestu í. Saga 
þeirra tók nú óSum aS fléttast saman viS sögu lands- 
ins, svo upp frá þessu er hvoruga söguna unt aS segja 
án tillits til hinnar. Vér erum nú aS einum slíkum á- 
þreifanlegum snertipunkti komnir,—viSburSi einum í 
sögu landsins, sem íslendingar meS hluttöku sinni 
fléttuöust inn í. 

Hudson-flóafélagiS fræga hafSi um langan tíma 
völd öll og yfirráö yfir vesturhluta Kanada öllum. 
Eins og kunnugt er, var þaS einkum verzlunarfélag, 
en hafSi um leiS á hendi landsstjórn alla á þessu víS- 
lenda svæSi. En er tímar liSu og eftir aS fylkin í 
austur-Kanada voru saman runnin í eina alríkisheild, 
sáu menn, aS eSlilegast var, aS allar eignir Breta frá 
hafi til hafs væru látnar lúta þeirri sambandsstjórn. 
Loksins tókust þá líka samningar þeir meS félaginu 
og stjórn Kanada fyrir milligöngu Granville lávarSar, 
áriS 1869, aö þaS afsalaSi sér allri landstjórn á öllu 
svæSinu, er þaS hafSi haft til umráSa, gegn því aS 
Kanada stjórn greiddi þrjú hundruS þúsund pund 
sterling í peningum, gæfi félaginu eignarrétt til tutt- 
ugasta hluta alls lands, er bygt yrSi á frjósamasta 
svæSinu í fimtíu ár, ótakmarkaSan verzlunarrétt og 
lausn frá sköttum og skyldum á löndum sínum og 
verzlun. Samningar þessir voru staSfestir af Kanada- 
stjórn áriS 1869. Og um leiS voru lög útgefin um sér- 
staka stjórn fyrir Manitoba. 28. sept. varfyrsti land- 
stjórinn skipaSur fyrir Manitoba; nefndist hann Mc- 
dougall og var þá einn af helztu fylgismönnum Sir 
Jolui Macdonald's. Seint í októbermánuSi var hann 
kominn til Manitoba. En lögformlega átti stjórn 
landsins aS renna úr höndum félagsins og í hendur 
Kanadastjórnar 1. desember 1869. En þegar hann 
kom vestur hingaS, fann hann landiS, er hann átti aS 
gjörast Iandstjóri fyrir, alt logandi í uppreist. Stjórn- 



93 


inni hafði oröið þaö glappaskot á að spyrja ekki eftir 
vilja fólks þess, er á þessu svæöi bjó, eSa leggja stjórn- 
artilbreyting þessa aS nokkuru leyti fyrir þaS til álits 
og umsagnar Fanst því, aS hér vera fariS meS þaö 
kaupum og sölum eins og skynlausar skepnur væri. 
Enda er þaS nú alment viSurkent, aS stjórninni hafi 
farist þaö fremur óheppilega úr hendi, þó alt heföi á 
endanum komiS í sama staS niSur. Flestalt fólk á 
þessu svæöi var þá kynblendingar, frakkneskir í aöra 
ættina, en Indíánar í hina. En víös vegar voru líka 
menn úr Austur-Kanada, er hingaS voru komnir af 
ýmsum ástæöum, þó af þeim væri tiltölulega fátt. 
VarnarráS ( Council of Defence) var myndaö; voru í 
þvíþrírmenn: fohn Bncce, Lonis Riel og Ambrose 
Lepine , en eiginlega var Riel foringinn. ForSabúr 
Hudsonflóafélagsins vorutekin, en þar var nóg af vopn- 
um, vistum og skotfærum. Herflokkur af kynblending- 
um reis upp og í honum ekki færra en fimm til sex hundr- 
uö manns. Stjórnin reyndi nú aö miöla ’málum sem 
bezt hún mátti og gengu þeir Donald A. Smitk 
(Strathcona lávaröur) og Taché erkibiskup bezt fram 
í því. HefSi þeim orðiö fljótt og vel ágengt, ef ekki 
heföu enskir nýlendumenn í grend viö Portage fariö 
aö skifta sér af þessu og sent menn af staö til að koll- 
varpa bráöabirgða stjórn Riels. Út af því varS Riel 
óöur, gjöröist nú eins konar einvaldur alræöismaöur, 
tók fulltrúa stjórnarinnar fasta, varpaði öllum lands- 
búum, er ekki vildu viðurkennaforustu hans, ídýblizu, 
rak flokk þann, er sendur var frá Portage á móti hon- 
um, algjörlega af hendi sér, og lét skjóta Thomas 
Scott, einn helzta fylgismann stjórnarinnar í hópi 
enskra nýlendumanna, án dóms og laga. Mæltist alt 
þetta illa fyrir eins Og nærri má geta og þó einkum 
hinn síöasti gjörræöis-glæpur. 

En stjórnin hafði enn stilling til þess að halda 
málamiölun áfram, án þess aS grípa til annarra ör- 



94 


þrifsráða. Þeír Donald A. Smith og Taché fengii 
fljótt frelsi sitt aftur og fyrir viturlegar fortölur þeirra 
tókst ]?eim að koma friði á með nýlendumönnum og 
fá Riel og ]?á alla til að kannast við lögsagnarvald 
þingsins í Kanada og játast undir það. Sendu þeir 
nefnd manna austur til Ottawa til að leggja kærumál 
sín fyrir stjórnina. Hafði alt þetta þann árangur, að 
Manitoba var gjört að fylki ( Province ), en ekki hér- 
aði ( Territory ), eins og áður var til ætlast. En með 
því móti fengu nýlendumenn sjálfir fulla heimastjórn 
í öllum fylkismálum. 

Mjög var stjórninni legið á hálsi fyrír að hegna 
Riel ekki fyrir uppreistina ogeinkum fyrir lífiát Scotts, 
sem var gamall Ontario-fylkismaður. Einkum vórtí 
æsingar miklar með mönnum þar í fylkinu út af þessu, 
því þar var bróðir Scotts og ættmenni önnur til eftir- 
mála. Komst það svo langt, að íylkisþingið lagði 
5000 dollara til höfuðs Riel. Aftur átti hann með- 
haldsmenn marga og mikilhæfa í Quebec-fylki svo 
ekkert Varð úr málarekstri gegn honum. Og við 
kosningar þær, er fram fóru 22. janúar 1874 var Riel 
kosinn til þingsetu í Ottawa írá Provenchér- kjördæm- 
inu, þar sem allur fjöldinn af frakknesku fólki í Mani- 
toba átti heima. Komst hann klaklaust til Ottawa, 
ritaði nafn sitt á þingmannalistann og undir þing- 
menskueiðinn. En af því sem hann átti kæru yfir 
höfði sér fyrir dómstólunum í Manitoba, voru óvinir 
hans sér út um skipan til að taka hann fastan, Óvíst 
er, að þeirri skipan hefði nokkurn tíma framfylgt orð- 
ið. svo mikið meðhald hafði hann á hæstu stöðum. 
En hann var hræddur um sig og sat ekki á þingi. Var 
þá loksins borin fram tillaga um, að honum væri ski 
að að sitja á þingi 1. apríl. En þegar hann lét ek 
sjá sig þar, var hann tveim vikum síðar gjörður ræk 
af þingi, og greiddu þó 68 þingmenn atkvæði á mó 
En fimm mánuðum síðar fóru nýjar kosningar frám { 



95 


Provencher-kjördæminu og var þá Riel aftur kosinn. 
15. febrúar 1875 lagöi Mackenzie fyrir þingið útlegð- 
ardóm, er kveðinn hafði verið upp yfir Riel af Wood, 
háyfirdómara Manitobafylkis, fimm dögum áður, og 
mæltist til, að þingið gjörði yfirlýsing um, að Riel 
'væri útlægur fyrir glæpsamlegt athæfi. En þessi út- 
fegðar-yfirlýsing bar í sér sektaruppgjöf við Riel, er 
útlegðartíminn væri út runninn. Fór hann þá til 
Montanafylkis í Bandaríkjum Og settist þar að, en hélt 
áfram að vera átrúnaðargoð kynblendinganna í Mani- 
toba. 

Samkvæmt grundvallarlögum þeim, er Manitoba- 
fylkið hafði öðlast, átti hver kynblendingur, er fædd- 
ur var fyrir 1. júlí 1870, tilkall til að fá 240 ekrur af 
landi og var um leið réttartilkall Indíána til landsins 
mumið úr gildi. Aftur var engin ákvörðun gjör um 
kynblendingana, er heima áttu í héröðunum fyrirvest- 
an Manitoba og var það öldungis eðlilegt, að þeir ættu 
von á, að jafn-vel væri með þá farið og frændur þeirra 
í Manitoba. Þegar árið 1875 sendu þeir bænarskrá 
austur um þetta, og mælti stjórnarráð héraðanna fast 
með henni. Hvað eftir annað voru bænarskrárnar 
-endurteknar og meðmælin með þeim. En stöðugt 
skelti stjórnin skolleyrum við kröfum þessum og var 
það auðvitað vegna þess, að hér áttu kynblendingar 
hlut að máli. Nú var hún í óða önn að láta mæla 
upp landið. En það er siður kynblendinga, að setj- 
ast að á árbökkum og ætla sér örmjóa spildu, en alt 
að því fjögra mílna langa, að landnámi. Þeir vilja 
umfram alt búa hver við hlið annars á fljótsbakka. 
En nú lét stjórnin mæla land alt og afmarka í 
lerhyrnda reiti og komst öll landareign kynblending- 
anna með því móti á ringulreið. Út af þessu urðu 
þieir nú aftur óðir og uppvægir og senda að síðustu 
menn suður til Montana, til að leita Riel uppi og 
biðja hann að taka málstað þeirra að sér. Þeirhöfðu 



96 


ekki gleymt honum í útlegðinni; hann varenn þásama 
átrúnaðargoð þeirra og hann hafði áður verið. Fóru 
sendimenn þeirra 700 mílur fótgangandi frá St. Laur- 
ent-bygðinni og alla leið langt suður í Montana og 
fengu Riel til að taka sig upp og rétta við málstað 
þeirra. 

Riel lét ekki á sér standa og var fljótur til farar. 
I september lét hann kynblendingana leggja fram 
kröfuskjal til stjórnarinnar í sjö liðum, en að eins 
þóttu sanngjörnum mönnum tveir áf þeim liðum tak- 
andi til greina, en hinir ósanngjarnir. Fóru hinar 
sanngjörnu kröfur fram á, að kynblendingum í héruð- 
unum fyrir vestan Manitoba væru sömu hlunnindi 
veitt með tilliti til landeignar og frændum þeirra í 
Manitoba; flestir eða allir ensku-mælandi menn, er á 
þessu svæði bjuggu, munu eindregið hafa álitið, að 
þettá ætti stjórnin að gjöra. Hefði nú stjórnin flýtt 
sér að verða vel við kröfum þessum og látið þá fá 
fullKominn eignarrétt fyrir löndum sínum mundu eng- 
in friðarrof hafa orðið og Riel verið sviptur öllum 
vopnum. En stjórnin var næsta sein til og hefir lík- 
lega álitið öllu óhætt. Fór það þá loks svo, að upp- 
reistin brauzt út í algleymingi 26. marz 1885, enda 
höfðu margir gætnir menn og þjóðhollir, er kunnugir 
voru ástæðum öllum, lengi spáð að svo mundi fara, ef 
ekkert væri að gjört. 

Þegar 17. marz höfðu kynblendingar myndað 
bráðabirgðarstjórn í St. Laurent og var Riel forseti, 
en Gabriel Dumont aðal-hershöfðingi. Staðurinn, 
sem óeyrðir þessar brutust út á, var 550 mílur norð- 
vestur frá Winnipeg, í Saskatchewan-dalnum, við 
nyðri kvísl árinnar. Þar va'r þorp eitt, er Carlton 
nefnist, og skipaði Riel því að gefast upp og ganga 
uppreistarmönnum á hendur. Við Duck Lake hafðí 
stjórnin vörubirgðir miklar handa Indíánum og féllu 
þær allar í hendur uppreistarmönnum. Ætlaði stjórn- 



97 


in að ná þeim aftur og sendi flokk lögregluliðs og her- 
sveit sjálfboðaliðs frá Prince Albert þangað, en þeir 
voru reknir á flótta af kynblendingum og Indíánum, 
tólf drepnir og jafnmargir særðir. 

Hér í Winnipeg hafði hersveit ein myndast nokk- 
uru áður af sjálfboðaliði og nefndist hún ,, The Nine- 
tieth Batalion of Wirínipeg Rifles. 1 ' Var henni nú 
boðið að leggja út og fóru 120 menn úr henni með 
sérstakri vagnlest að kveldi 25. Marzmánaðar áleiðis 
vestur og áttu hinir að fara að nokkurum dögum liðn- 
um. I hersveit þessari voru níu eða tíu íslendingar 
og fóru nokkurir þeírra þegar í þessum fyrsta hóp. 
Foringi leiðangursins hét Frederick D. Middleton. 

Það má nærri geta, að hér í Winnipeg hafi um 
fátt annað veriö talað um þessar mundir. I hugum 
manna alment mun málstaður kynblendinganna hafa 
mjög óljósverið. Menn skildu það eitt, að hér var 
um uppreist að ræða og keptist hver við annan að 
vera löghlýðninnar og landstjórnarinnar megin. I 
því vildu íslendingar engan veginn eftirbátar vera, og 
mun þeim það engin uppgerð verið hafa. Stjórnin 
gjörði ráð fyiir að senda 4000 hermanna að austan 
og einu þúsundi bjóst hún við að geta bætt við frá 
Winnipeg og öðrum bæjum í Manitoba. Dagblöðin 
komu hér út fjórum til fimm sinnum á degi hverjum, 
en ekki voru ávalt fréttirnar miklar, því kynblending- 
ar höfðu rænu á að eyðileggja ritsímann, svo engin 
skeyti væri hægt að senda á milli. Tvær aðrar her- 
sveitir voru myndaðar hér í Winnipeg og voru 5 e ðæ 
6 íslendingar í þeim. Smátt og smátt komu her- 
flokkarnir að austan hingað til Winnipeg. Hét einn 
þeirra Royal Grenadiers frá Toronto. I þeim her- 
flokk var einn undirforingi íslenzkur ( Sargeant ), Jón 
Guðmundsson að nafni, ættaður úr Dalasýslu. 

Þar sem það mun fróðlegt þykja að vita, hverir 
íslendingar voru með í hernum og tóku þátt í leið- 



98 


angri þessum, skulu hér sett nöfn þeirra: 

1. Jóhann Pálsson, 

2. Þorsteinn Pétursson, Corporal (eða riðilsstjóri á ísl.), 

3. Þorvarður Jóhannsson, 

4. JStefán Guðmundsson, goth Batt. 

5. Magnús Jónsson, 

6. Jón Dínusson, 

7. A. F. Reykdal, 

8. P. S. Bardal. 

g. Runólfur Runólfsson, 

10. Kristján Pétursson, 

11. Jón Júlíus, 

12. Jón Blöndal. 

13. Björn Blöndal, 

14. Stefán Guðmundsson, Manítoba Gren. 

15. Helgi Bjarnason? 

16. Sigurður Arnason, 

17. Jakob Jóhannsson? 

18. Jón Guðmundsson. 

Nöfn þessara íslenzku hermanna eru hér eins og 
þ>au standa í Leifi. Viö tvö þeirrá standa þar spurn- 
ingarmerki og þýðir þaö sjálfsagt, aö ekki hafi verið 
vissa fyrir, að nöfnin væru rétt. Þrír þeirra, sem 
þarna eru taldir, voru ekkþ með hernum. Kristján 
Pétursson var niðri í Nýja Islandi. Páll S. Bárdal 
iagðist veikur stuttu áður en farið var á stað frá Winni- 
peg og Andrés Reykdal lagðist veikur á leiðinni í Fort 
Qu' Apþelle , lá þar um hálfs mánaðartíma, var þá 
sendur heim aftur, en náði svo heilsu á skömmum 
tíma. Auk þeirra, sem taldir eru, var einn íslending- 
ur við herinn, umsjónarmaður hesta við vistaflutning, 
Jón Jónasson að nafni. 

Hersveitin frá Winnipeg varö fyrst til að mæta 
uppreiStarliöinu. Á föstudagsmorgun var lagt af stað 
eftir vanda upp með ánni,með flokk ríðanda forhlaups- 
liðs kippkorn á undan. Eftir að hersveitin hafði 
haldið fimm mílur vegar um morguninn af og til gegn 
um dálitla skógarrunna, heyrði hún skothríð fram 
undan sér. Voru uppreistarmenn þar þá fyrir og 
sendu hersveitinni fyrstu kveðju sína. Hvatti Middle- 



99 


ton herforingi sveitina þá til öruggrar framgöngu og 
var þá hlaupið fram all-langa leiö, En þar kom, að 
hún stóö í dæld nokkurri meö knédjúpu vatni, en 
skógar og hæöir umhverfis. Var þar allmargt af Ind- 
íánum og gægðust þeir fram Undan trjánum og skutu 
hver í kapp við annan á hersveitina, sem stóð í poll- 
inum, þreytt og móð eftir hlaupin. Engu síöar veitti 
hún hráustlega viðnám og sendi Indíánum kúlnahríð 
all-haröa inn í skóginn. 'Stóð orusta þessi í þrjár eða 
fjórar klu'kkustundir. Hörfuðu þá Ind'íánarnir lengra 
inn í skóginn, en hermennirnir sóttu á eflir þeim með 
ópi og eggjunarorðum, þangað til herlúðurinn var 
þeytt'ur óg þéir kallaðir til baka aftur, en þá sóttu 
Indíánar aftur á eftir þeim. Skeytti hersveitin þeim 
þá ékki, en færði sig upp úr dáeldinni og vatninu út á 
sléttur nokkurar lengra frá skóginum og nam þar 
sfaðar, þegar hún var svo langt komin, að kúlur óvin- 
an'ria riáðu henni ekki. Fjórir eða fimm menn féllu 
en 40 særðust og surnir til ólífis, E.nginn íslending- 
anna varð sár. Þetta var við Fish Creek. Þar var 
var legiö í herbúöum hálfan mánuð. Beið Middleton 
þar eftir skotvél einni (Gatling Gun), er von var á 
frá Bandáríkjunum. Að þeim tíma liðnum var hún 
komin og með henni Howard , höfuðsmaður úr her 
Bandamanna. Var þá haldið tafarlaust frá Fish Creek 
til Batöche , sem var aðalaðsetur Riels. Varð þar bar- 
dagi allharður og þótti þá skotvélin Howards koma að 
góðu haldi, enda var hægt aö hleypa úr henni 100 
skotum á hverri mínútu. Fóru kynblendingar þar al- 
gjörlega halloka eins og búast mátti við, en af mönn- 
um Middletons féll að eins einn, en 6 urðu sárir, og 
var enginn þeirra frá Winnipeg. Þetta var laugardag 
9. maí. En af og til var þarna barist í fjóra daga og 
féllu þá átta af mönnum Middletons og voru tveir 
þeirra frá Winnipeg, en 42 særðust, IVfeðal hinna 
særðu var einn Islendingur, Magnús Jónsson. Var 



IOO 


kúlu skotiö gegu um vöðvann í vinstra upphandleggn- 
•um, rétt með fram beininu. Þrátt fyrir sár þetta stóð 
ihann og barðist í heila klukkustund, eins og ekkert 
hefði ískorist; var þá farið með hann nauðugan til her- 
búðanna. Af Riels mönnum hafði fallið yflr 60 manns 
og nálægt 100 særst. Gáfust þar heilmargir kyn- 
blendingar upp. En sjálfur var Riel handtekinn í 
skógi einum 3 mílur fyrir norðan Batoche föstudags- 
morguninn 15. maí. Kvaðst hann þá vera á leiðinni 
til herbúða Middletons til að gefast upp. Leit út 
fyrir, að hann væri ekki með öllum mjalla, þegar 
hann kom í herbúðirnar, því hann fekst ekki til að 
lala nema lítið, en þuldi bænir í hálfum hljóðum og 
signdi sig allan utan, Var fljótlega farið með hann 
til bæjarins Regina, þar sem hann var settur f varð- 
hald. Enn var æðilengi verið að eltast við smáflokka, 
sem ekki vildu gefast upp. Hét Big Bear Indíání 
■einn.er safnað hafði stærsta flokknum kring um sig.og 
var all-lengi verið að elta hann uppi. En bráðum var 
hann handsamaður og flokkur hans og mátti þá svo 
heita, að uppreistinni væri lokið. Kom Middleton 
hershöfðingi með her sinn til Winnipeg aftur 14. júlí. 
Var þá tekið á öllu því sem til var í Winnipeg til að 
íagna þeim Og hafði aldrei sést hér önnur eins við- 
höfn í borginni. Framfarafélagið hélt kveldverðar- 
samkomu í húsi sínu I. ág. til að fagna hermönnunum 
íslenzku, er haldið höfðu uppi heiðri þjóðflokksins og 
íornri herírægð, þótt enginn þeirra hafi að líkindum 
klofið neinn kynblendinginn í herðar niður. Var það 
'fjölmennasta samkoman, sem lengi hafði í félagshúsinu 
haldin verið, en svo sátu menn lengi undir borðum, 
að tíminn varð stuttur til ræðuhaldanna. Tveir af 
hermönnunum sögðu þó frá ýmsu, er fyrir augun hafði 
borið og á dagana drifið, og voru það þeir jón Júlíus 
og Jóhann Pálsson. Þótti öllum þatta hin bezta 
skemtun. 



IOI 


Louis Riel var kæröur fyrir réttinurn í Regina og 
íundinn sekur um uppreist; var hann þegar dæmdur 
iil hengingar, en fullnæging dómsins þrisvar sinnum 
frestað, til þess aS ganga mætti úr skugga um, aS 
hann væri meS óbrjáluSum geSsmunum. A 5 síðustu 
var hann hengdur í gálga í herbúSunum í Regina og 
þ)ótti verSa vel viS dauSa sínum og karlmannlega. 

37. Lát Þorsteins Einarssonar. 

Þótt ekki félli margt af Íslendingum í uppreist 
þreirri, er vér nú höfum sagt frá, féllu þó ýmsir þeirra 
í valinn íbardaganum viS þann óvin, er vér allir ein- 
hvern tíma eigum aS lúta. Reyndar má fullyröa, aS 
dauSsföllin voru hér fá lengi framan af meS íslending- 
um í hlutfalli viö þann urmul af ísl. fólki, er hér var. 
'Svo hefir þaö veriS alls staöar í öllum nýlendum, er 
Islendingar hafa stofnaö, fyrst framan af. Samt sem 
áSur voru húsakynni fremur slæm býsna lengi framan 
af og einkum var þaS lítiö til hollustu, hve menn urSu 
oft og tíðum aS hrúgast saman í einu húsi, til þess að 
komasthjá aö borga háa húsaleigu. 

ÞýSingarlaust væri aö ætla sér aö tína samanalla 
þá af löndum vorum, er hér létust um þessar mundir, 
En eins manns viljum vér hér geta, sem mjög var 
framarlega í hópi Winnipeg-íslendinga fyrstu árin. 
Þaö er Þorsteinn Einarsson, organleikari, og hefir 
hans hér aö framan getiö veriS. Hann lézt úr tauga- 
veiki 15. janúar 1884 og var harmdauöi öllurn þeim, 
er hann þektu. Hann var fæddur íTunguseli í NorS- 
ur-Þingeyjarsýslu í ágústmánuöi 1857 og var því enn 
maSur kornungur, aö eins 27 ára aS aldri. Hann var 
bróöir þeirra Sigfúsar og SigurSar Einarssona (Ander- 
son), sem málaraiön reka hér í borginni, og öllum 
Winnipeg-Islendingum eru aS góSu kunnir. Hann 
hafSi alist upp hjá foreldrum sínum á íslandi, þangaS 
til hann var 16 ára gamall. Þá lézt faöir hans. Var 



102 


hann þá um nokkur ár viö og við hjá Gunnari próíastí 
Gunnarssyni, er þá var á Svalbaröi í Þistilfirði, og“ 
naut hjá honum tilsagnar í ýmsum almennum fræöum. 
Þótti honum vart verða hjá Þorsteini góðra hæfileika 
og annarra mannkosta; vildi því þessi góðfrægi klerk- 
ur koma Þorsteini til manns og láta hann læra til 
prests. En þá létust þeir, síra Gunnar og faðir Þor- 
steins um sömu mundir, og fórst þá skólaganganfyrir. 
Tókst Þorsteinn þá á hendur að sjá um móður sína og 
systkini og fórst það einkar vel til dauðadags. Hann 
var snemma hneigður fyrir söng og hljóðfæraslátt; 
leitaðist hann við að nema hvorttveggja eftir föngum 
og hafði lokið við nám í að leika á organ, eftirþví sem 
þá tíðkaðist á íslandi. Auk þess hafði hann lagt fyrir 
sig málaraiðn áður hann fór frá íslandi; ^n þá var 
hann að eins 22 ára.gamall. Móðursfna styrkti hann 
til ferðar. vestur tveim árum áður en hann dó og var 
hún hjá honum hér. Hann hafðj verið þrjú ár kvænt- 
ur Elínu Kjærnested og átt með henni tvö börn; var 
að eins annað þeirra á lífi, er Þorsteinn lézt. 

Vér höfum hér drepið á æfiferil manns þessa sök- 
um þess, að hann var einkennileg persóna og ógleym- 
anleg í nýlendulífi Winnipeg-íslendinga þessifyrstu ár. 
Þorsteinn Einarsson var maður fjörugur og skemtinn, 
ötull og félagslyndur, hlyntur öllu því, er betur rnátti 
fara, og drengur góður. Hann var því framarlega í 
öllum helztu félagsmálum og mun einkum hafa verið 
góður frömuður allra siðlegra skemtana. Hann var 
betur að sér í söng og hljóðfæraslætti (organspili) en 
nokkur annar í hópi Islendinga um þær mundir. Gekst 
hann fyrir því, að sönghæft fólk ísl. kæmi saman til 
söngæfinga og varð töluvert í því ágengt, að menn 
lærðu ofur-lítið að svngja saman. Var það góðra gjalda 
vert, því hugur unga fólksins hneigðist of mjög að 
dansi og hugsunarlausu gjálífi, sem fremur gjörði menn 
að minni mönnum en meiri. 



103 


Við fráfall hans svo snemma á æfinni þótti flest- 
um skarö fyrir skildi með íslendingum í Winnipeg. 
Bæði var hann maður á bezta aldri, einstaklega vel 
látinn, og til þess manna líklegastur, að koma ár sinni 
vel fyrir borð í lífinu og verða einn af forkólfum ís- 
lenzks félagsskapar í borginni. 

38. Baldvin L. Baldvinsson. 

Maður er Baldvin nefndur Baldvinsson. Hann 
-var um þessar mundir einn hinn álitlegasti í hópi ungra 
Winnipeg-íslendinga, enda hefir hann síðan svo mikið 
látið til sín taka um marga hluti, að oss þykir við eiga 
að láta hans nú þegar að nokkuru getið og mun þó 
síðar ástæða til að gjöra það frekar. 

Þess hefir getið verið hér að framan (Almank 
1904 bls. 97), að Baldvin Baldvinsson hafi kosinn ver- 
ið forseti Framfarafélagsins sumarið 1883. Helzta 
málið, er félagið hafði þá með höndurn, var að leið- 
beina fólki, er þá kom frá íslandi. Hafði hann um- 
sjón á hendi yfir öllu því, er það gat gjört til aðstoðar 
v r esturförum, og þótti farast það vel úr hendi. 

Baldvin er fæddur á Akureyri við Eyjafjörð 26. 
•október 1856. Hann er sonur Baldvins Jónssonar, 
skálda, og Helgu Egilsdóttur, yfirsetukonu. Ólst 
hann upp með móður sinni og stjúpa, Kristjáni Tóm- 
assyni, þangað til hann fluttist til Reykjavíkur með 
móður sinni, sem þá var veitt yfirsetukonuembættið 
þar. Þar var hann með henni tvö ár 1867 og 68. En 
að þeim liðnum hvarf hann til Akureyrar aftur til 
ömjnu sinnar, Guðnýjar Kráksdóttur og manns henn- 
ar, Steins járnsmiðs Kristjánssonar, foreldra Frið- 
bjarnar bóksala Steinssonar á Akureyri, og var að 
fóstri með þeim heiðurshjónum, þangað til hann flutt- 
ist til Ameríku árið 1873. Þau tvö ár, sem hann 
dvaldi í Reykjavík, naut hann stöðugrar kenslu við 
barnaskólann, en allan tín.ann, er hann var á Akur- 



104 


eyri, naut hann aö eins fjögra mánaöa tilsagnar á. 
skólanum þar. Samt sem áður haföi hann numiö- 
danska tungu nokkurn veginn og var allvel oröinn 
aö sér í almennum fræöum eftir því sem þá mun hafa 
títt verið um unga menn á hans reki á Islandi. Skó- 
smíö haföi hann líka nokkurn veginn numið. 

Þegar hópurinn álitlegi tók sig upp frá Akureyrí 
til Vesturheimsfarar sumarið 1873, varð hann einn f 
þeim hópi, þótt eigi væri hann þá meira en seytján 
ára gamall. Til borgarinnar Toronto í Kanada kom 
hann í september mánuði 1873 og þar var hann stöð- 
ugt í hálft níunda ár, eða þangað til í marz 1882. 
Þeir Árni Friðriksson og Baldvin voru þar báöir sam- 
an, eins og fyrr er getið, fyrst framan af, og stunduðu 
báöir skóara iðn, er báðir höfðu dálítið gefið sig áður 
við. Þessi árin gekk Baldvin nokkurn veginn stöð- 
ugt á kveldskóla og keptist við að nematungu landsins 
og setja sig inn í landsmál og landsháttu eftir mætti. 

En er fram í sótti, stóðst hann ekki mátið lengur 
en reif sig upp frá Toronto, til þess að komast í hóp 
landa sinna, sem þá voru hér svo margir orðnir. Kom 
hann til Winnipeg vorið 1882 og vann hann hjá Sig- 
tryggi Jónassyni á gufubátnum Victoria. En vetur- 
inn eftir 1882—83 vann hann hjá Framfarafélaginu 
við verzlun þá, er það félag þá rak í sölubúð þeirri, er 
Árni Friðriksson nú hefir á Ross-stræti. Um sumarið 
1883 fór hann á rnóti íslenzkum vesturförum alla leiö 
austur til Quebec. Upp frá þeim tíma var hann eig- 
inlega stöðugt starfsmaður stjórnarinnar að fslenzkum 
innflutningsmálum til margra ára. Fyrstu ferð sína 
til íslands í þeim erindum fór hann 1886. En í alt 
mun hann hafa farið einar sex ferðir, þangað til áriö 
1894, að hann hætti þeim starfa. Hefir honum sjálf- 
um talist svo til, að hann á þessum árum hafi leið- 
beint rúmlega sjö þúsund manns vestur um haf á leið 
til nýrra heimkynna í þessari heimsálfu. 



í þessari stööu sinni aflaöi hann sér góðs oröstýrs 
íyrir dugnað og lipurö. Hann var líka aö flestra rómi 
nýkomnu fólki, er allslaust og ráöþrota stóö hér uppi, 
einkar ráðhollur maöur og lét sér vera sérlega ant um 
hagi þess. Enda hefir hann óefað á þessum árum 
eignast fjölda vina, er síðan hafa fylgt honum að mál- 
um. 


Aöur en Baldvin fór að fara íslandsferöir sínar 
byrjaði hann á verzlun meö skófatnað í félagi við 
Andrés F. Reykdal. Var skóbúö sú niðri á Aðalstræti 
bæjarins fyrir neðan Logan-stræti. Árið 1887 létu 
þeir gjöra reisulegt hús vestur á Ross-stræti, sem 
stendur þar enn og þótti það þá hið mesta skrauthýsi. 
Rak Reykdal skóverzlun sína þar meðan Baldvin var 
í vesturfaraleiðangrum til íslands, þangað til Baldvin 
seldi honum sinn hluta í verzluninni árið 1889, Gaf 
Baldvin sig þá við vesturfaramálum eingöngu þangað 
til 1894. Upp úr því rak hann matvöruverzlun á horni 
William og Nena stræta, þarsem Lögberg hefir nú að- 
setur sitt, þangað til árið 1898 að hann keypti blaðið 
Heimskringlu og gjöröist ritstjóri þess. Árin 1892 og 
96 sótti hann um kosning til fylkisþingsins í Manitoba, 
í fyrra skiftiö móti innlendum manni, Colcleugh að 
nafni, en hið síðara skiftiö móti Sigtryggi Jónassyni 
kaptein, en varð undir í bæði skiftin. Ekki kom hon- 
um tii hugar að gefast upp fyrir það, heldur færðist 
hann í aukana og lét sér nú til hugar koma að eignast 
málgagn með einhverju móti, svo hann gæti gjört 
mönnum skoðanir sínar á landsmálum skiljanlegar. 
Áður næstu kosningar fóru fram hafði hann keypt 
blaðið ,, Heimskringlu 11 (1898).- Við kosningar til 
fylkisþings, er fram fóru 1899, bar hann sigur úr být- 
um og var þá Sigtryggur Jónasson aftur gagnsækjandi, 
Og við kosningar 1903 var Baldvin endurkosinn til 
þings. 



ioó 

Áriö 1886 í september rnánuði gekk Baldvin að 
eiga Helgu Sigurðardóttur. Guðmundssonar. Hún er 
fædd í Glaumbæ í Skagafirði. Bjó faðir hennar á 
Jaðri og síðar á Ingveldarstöðum í Hjaltadal. Sex 
barna hefir þeim auðið orðið og lifa fjögur þeirra, 
þrjár stúlkur og einn drengur. 

Baldvin hefir verið reglumaður hinn mesti, spar- 
samur, sívinnandi og búhöldur góður, enda er hann 
nú talinn laglega efnaður rnaður. Hjálpsamur hefir 
hann verið og ráðhollur og eignast fyrir hvorttveggja 
marga vini. Hann hefir líka þótt hinn áreiðanlegasti 
í öllum fjármálum, en til þeirra manna bera menn oft 
traust í öðrum málum líka. Hann er maður fjörugur 
og síkátur, lundgóður og lundléttur og hefir ávalt haft 
gott lag á að koma sér vel við fjöldann. 

Ef vér skiljum rétt, er Baldvin einn af þeim 
mönnum, sem almenningsálitið bergmálar hjá,— 
hvernig sem það svo er vaxið. Þetta bergmál fann 
Baldvin hjá sér þegar ungurað aldri; gjörðist hann þeg- 
ar á fyrstu árum talsmaður þessa almenningsálits 
gagnvart þeim mönnum með íslendingum er leiða vildu 
hugi manna og skoðanir inn í nýjan farveg. I fram- 
komu sinni allri og frammistöðu hefir hann oftast nær 
haldið þeim skoðunum fram í flestum efnum, er ríkj- 
andi hafa verið með öllum fjölda landa vorra í þann 
og þann svipinn. Aftur á fnóti hefir hann aldrei á- 
litið það ætlunarverk sitt að brjóta bág við skoðanir, 
er hann hefir álitið að hafa mundu fylgi alþýðu og 
hylli, heldur virðist hann hafa álitið það köllun sína 
að gefa bergmál þess, er hann hefir álitið skoðun 
fjöldans, sem greinilegast frá sér, og hefir þá andstæð- 
ingum hans fundist hann eigi taka siðferðislegt gildi 
þess ávalt nógu mikið til greina. Einatt hefir þá sú á- 
stæða verið tilfærð,að hann væri naumast alvörumaður 
nógu mikill í þeim efnuin, til þess að vera leiðtogi, og 
víst er um það, að meira hefði hann til leiðar komið, 



io7 


ef alvaran og lotningin hefði meiri verið í lund hans, 
en hvorttveggja fer vanalega vaxandi með árum og 
aldri og þá oft um leið farið að stýra knerrinum með 
meiri gætni og stillingu. 

Hann hefir ávalt fylgt flokki íhaldsmanna að mál- 
um í stjórnarbaráttu landsins. Hefir það ekki verið 
af tilviljun einni framar en annað, heldur mun íhalds- 
semin að vissu leyti vera ein af lyndiseinkunnum hans, 
þótt fremur hefði mátt við öðru búast. Hann hefir 
einmitt einkennilega íhaldssamur verið í flestum fé- 
lagsmálum Vestur-Islendinga og í mörgum efnum 
haldið fram þeim hugsunarhætti og skoðunum, er 
fnenn fluttu með sér að heiman. Óhætt »r að full- 
yrða, að honum hefir ant um menningu Vestur-íslend- 
inga verið, en fremur hefir hann borið hina líkamlegu 
hlið hennar fyrir brjósti en þá andlegu. Sjálfur hefir 
hann hafist fyrir dugnað sinn og ötulleik til álitlegri 
stöðu en flestir samlandar hans, enda á hann fylgi og 
vinsældum að fagna hjá fjölda manna. Má af því 
marka hagsýni hans og ráðdeild, að fjárhagur blaðs 
þess, er hann keypti, stóð á fótum mjög veikum, er 
hann tók við, en mun nú kominn í horf allgott og á- 
litlegt'fyrir hyggilega meðferð. Sýnir alt þetta, hve 
góðum hæfileikum og farsælum maðurinn er gæddur 
og hve miklu af þeim hyggindum, sem í hag koma. 
Og þótt dómarnir um mann, sem svo ótrauðan þátt 
hefir tekið í ágreiningsmálum, hljóti að verða nokkuð 
ólíkir, mun ávalt verða á hann bent semsláandi dæmi 
þess, hve myndarlega Vestur-Islendingi getur tekist 
að koma ár sinni fyrir borð, þótt galla einhverja megi 
finna á róðrarlagi og stefnu. 



Jósef Walter. 



íslenzka sveitin, 
farsæla og fagra, í 
Noröur-Dakota, á 
margt ágætra manna 
og myndarlegra. 

Enda eru landar vor- 
ir þar kappsamir í 
því að koma þeim á 
framfæri, þegar tæki 
gefst, og gjöra þeir í 
því öldungis rétt, 

Langt er síöan 
þ$ir fóiu að senda 
fulltrúa á löggjafar- 
þing Norður-Dakota. 

Fyrstur íslendinga 
sat þar ’Eiríkur H. Jósek Walter. 

Bergman, bóndi aö Gardar, og var þaö síöasta áriö, 
er héraösstjórn var þar viö lýöi. Næstur honum kom 
Skafti Brynjúlfsson, alkunnur| hæfileika og mynd- 
armaður og á eftir honum Árni Björnsson, sem nú á 
heima austur í New York. Síöan hafa þar setiö hver 








109 


fram af öörum Stefán Eyjólfsson, bóndi aö Gardar, 
Jón Thordarson, hveitikaupmaöur aö Hensil og Pétur 
Jónsson Péturssonar Skjöld, kaupmaöur að Hallson. 

Nú í haust var þar einnig nýr þingmaöur kosinn. 
sem mörgum er að góðu kunnur, Hann heitir Jósef 
Sigvaldason Walter og er bóndi í grend við Gardar, 
en bróöir Björns Sigvaldasonar í Argyle. I hópi 
Vestur-íslenzkra bænda er hann einn hinn allra fremsti 
fyrir flestra hluta sakir. Hann er fæddur að Prests- 
hvammi í Þingeyjarsýslu 13. apríl 1858, en varð föður 
sínum á bak að sjá, er hann var að eins tveggja ára 
gamall. Var hann þá til fósturs tekinn af Hósíasi 
Björnssyni, móðurbróöur sínum. Ólst hann upp með 
honum í Jórvík í Breiðdal í Suöur-Múlasýslu, þangaö 
til hann var kominn á tvítugsaldur. Fluttist hann þá 
til Ameríku áriö 1878. Var hann í hópi þeirra, er 
settust aö í Nova Scotia og þar dvaldi hann í tvö ár. 
Þaðan fór hann til Winnipeg og var þar á annað ár. 
En seint um haustið 1881 fluttist hann til nýlendunn- 
ar íslenzku í Pembina County í Norður-Dakota í grend 
við Gardar og þar hefir hann síðan búið. Ofurlítið 
mun honum hafa fénast þann tímann, sem hann 
dvaldi hér í Winnipeg. En ekki voru efnin mikil hjá 
honum fremur en flestum öðrum, þegar hann fór fyrst 
að búa. Hann kunni manna bezt að fara aö ráði 
sínu og varð oft miklu meira úr litlu en mörgum þeim 
er meira höfðu undir höndum. Enda á hann duglega 
konu og forsjála, sem átt hefir óvanalega mikinn þátt 
í góðri búsýslu. Lék þeim búskapurinn í hendi og 
var þó jörðin, er þau fyrst eignuðust, fremur kosta- 
rýr og varð að ryðja af henni örðugum skógarleifum, 
áður hægt væri að nota hana til kornyrkju. En smám 
saman voru kvíarnar færðar út og einni jörðinni bætt 
við aðra hingað og þangað um bygðina og gengu þær 
oft kaupum og sölum, en þar hefir Jósef reynst flest- 
um mönnum hepnari og hygnari og græddist honuin . 



stórfé á verzlun með lönd oglausaaura. Fyrir nokk- 
urum árum reisti hann sér ljómandi íbúðarhús og er 
fáa menn betra heim að sækja en hann, því }?au hjón 
eru hvert öðru höfðinglegra og gestrisin bæði í orði og 
á borði í bezta skilningi. Jósef er nú talinn einn með 
hinum allra-efnuðustu Vestur-íslendingum. 

En um hann er með sanni hægt að segja það 
sem meira er um vert, að hann er drengur góður. 
Það hafa margir til hans komið, þegar þeir hafa verið 
í vanda staddir, bæði stórum og smáum, og leitað lið- 
sinnis; munu þeir sjaldan hafa svo búnir frá honum 
farið, enda er hann maður vinsæll mjög og vel látinn. 
Félagsmaður er hann ágætur og ör á fé til almennra 
þarfa, því hann er ætíð fús að ljá hverju góðu máli 
fylgi sitt bæði með ráð og dáð. Hann er laus við að 
vera maður framgjarn eða sólginn í metorð og er eng- 
inn efi á, að það hefir verið vinum hans að kenna að 
hann lagði út í kosningabaráttuna í haust, enda gekk 
hann sigri hrósandi út úr henni og situr nú á þingi. 
Enginn efast um, að hann verði þar bæði sjálfum sér 
og Vestur-Islendingum öllum til sóma. Alítum vér 
það frama fyrir þjóð vora ekki lítinn, að hún á nú 
fulltrúa á þingum út um heiminn, til að auglýsa nafn 
eyjarinnar fornu upp við heimskaútabauginn og þjóð- 
arinnar, sem þar er ,,að heyja heimsins langa stríð, “ 

F. J. B. 



111 


Helztu viöburðir os, mannalát meöal 
íslendinga í Vesturheimi. 

27. apríl 1904 útskrifaðist af lúterska prestaskólanum í Chicago 
kand. Kristinn K. Ólafsson, með ágætis einkunn. Tveim mánuðum 
síðar, Z7. júní var hann prestvígður í Fyrstu lút. kirkju í Winnipeg 
af forseta kirkjufélagsins, síra Jóni Bjarnasyni. Síra Kristinn er son- 
ur Kristins Ólafssonar, bónda við Gardar í N. Dakota (úr Eyjaíirði). 

Við háskólaprófin í Winnipeg í maímán. útskrifaðist úr lærða- 
skóladeildinni Stefán Guttormsson með 1. einkunn og silfurmedalíu 
háskólans fyrir þekking í stærðfræði. Stefán er sonur Guttorms 
bónda Þorsteinssonar í Víðines-bygð í N. Islandi (frá Krossavík í 
Vopnafirði). 

Við sömu próf tók Hannes Marínó Hannesson annað próf í lög- 
um með ágætis einkunn. 

27. júní 1904 var hin nýja og veglega kirkja Fyrsta lúterska safn- 
aðar í Winnipeg vígð af forseta og prestum hins ev. lút. kirkjufélags 
Isl. í Vesturheimi, sem þá dagana var að halda sitt 20. ársþing í 
þeirri kirkju. 

í júlímánuði 1904 tók burtfararpróf af læknaskólaí Chicago- (II- 
linois Medical College), Gísli J. Gíslason, msð ágætis einkunn. Dr. 
Gíslason er sonur Jóns Gíslasonar, sem lengi bjó í Flatatungu í 
Skagafirði. 

I öndverðum júnímán. 1904 tók fullnaðarpróf í lögum við Minne- 
sota háskólann Halldór B. Gíslason, sá hinn sami, er getið var um í 
þessu almanaki 1904 í sambandi við kennarastöðu við þann háskóla. 

Frá háskólanum í Grand Forks, N. D, tók burtfararpróf í lög- 
um, Gunnar Olgeirsson. 

Af búnaðarskólánum í Fargo, N. D. útskrifaðist Th. T. Krist- 
jánsson. Hann er sonur Trausta bónda Kristjánssonar við Gardar, 
N. D. 

í nóvembermán. 1904 var Jósef Sigvaldason Walter, bóndi við 
Gardar, kosinn þingmaður fyrir neðrideild Norður Dakota þingsins. 
Hans erminst hér að framan í þessu almanaki. 

MANNALÁT. 

NÓVEMBER 1903. 

20. Vigdís Jónsdóttir til heimilis við Siglunes-pósthús við Manitoba- 



I I 2 


vatn, kona Péturs Jónssonar þar (af Húsavík í Þingeyjarsýslu), 
71 ára. 

DESEMBEK 1903. 

1. Þorbjörg Sigurðardótttr, kona Bergs Jónssonar bónda í Ardals- 
bygð í Nýja fslandi (ættuð úr Hornafirði), 75 ára. 

14. Ingibjörg Sveinsdóttir í Vancouver, B. C. 

14. Gróa Jónsdóttir í ísl. bygðinni í N.-Dak., ekkja Þórarins Arna- 
sonar (frá Rauðamel í Hnappadalssýslu), 81 árs. 

21, Einar, sonur Matúsalems Jónssonar bónda í Ardalsbygð í Nýja 
fslandi (úr Þistilfirði í Þingeyjars.), 24 ára. 

27. Snjólfur Sigurðsson i Blain, Wash., (ættaður úr Mýrasýslu), 50 
ára. 

JANÚAR 1904. 

4. Guðrún Jónsdóttir, kona Björns Ólafssonar bónda við Manitoba- 
vatn (frá Vestra Súlunesi í Borgarfirði), 53 ára. 

16. Olgeir Baldvinsson í Morden-nýl. í Man., á fimtugsaldri. 

24. Gunnar Pálsson í I’ortage la Prairie, Man., (ættaður úr Þiug- 
eyjarsýslu), gamall maður, 

31. Hermann Ólafsson, beykir í Winnipeg (af Seyðisfirði), 56 ára. 

FEBRÚAR 1904. 

1. Ragnheiður Sæunn Sigurðardóttir, kona Kristjáns Þorsteinsson- 
ar bónda við Hnausa pósthús í Nýja íslandi. 

3. Jón Sigurðsson í Victoría, B. C, (frá Háafelli í Hvítársíðu í 
Borgarfj. s.), 38 ára, 

4. Jóhannes Jónasson bóndi við Hnausa pósthús íN. Islandi, 4gára. 

9. Þorvaldur, sonur Þorvaldar Þorvaldssonar bónda í N.-Islandi 

(frá Rein í Skagafirði), Námsmaður við Harward háskólann í 
Cambridge, Mass., 25 ára. 

15. María Magnúsdóttir til heimilis hj? syni sínum Gísla bónda 

Einarssyni í Muskoka, Ont., ekkja Einars Kristjánssonar (úr 
Þingeyjars.), 79 ára. v 

25. Guðrún Jónsdóttir í Winnipeg, ekkja Einars Þorbjörnssonar (frá 
Galtarholti í Borgarfj.s.), 81 ára. 

29. Kristín Gunnlaugsdóttir í Selkirk, Man., kona Jóhannesar Hanni- 
bal Schaldemose (frá Nýlendu á Höfðaströnd), 66 ára. 

MARZ 1904. 

3. Guðrún Jóhannesdóttir kona Páls bónda Kjærnested, við Mani 
toba-vatn, 41 ára. 

5. Rafn Jónsson bóndi á Gimli, einn af elstu landnámsmönnum í 
Nýja íslandi (frá Kirkjuhvammi í Húnav.s.). 

17. Sigríður, dóttir Sigurðar bónda Vídals í Breiðuvík í Nýja Isl., 
15 ára. 



i 13 


^S. Oddný Sigur-ðardóttir í Winnipeg (ættuð úr Borgarfirði), 24 ára. 

24. Sigurður Kristjánsson (Sam. Christie) { Winnipeg 25 ára. 

24. Guðmundur Þórðarson bóndi í Þingvallanýlendu. Assa, 

24. Kjartan Ögmundsson við Nome í Alaska (ættaður úr Hruna- 
mannahreppi í Árnessýslu), ungur maður. 

27. Björg Bjarnardóttir, kona Björn.-> A. BJöndals í Winnipeg (dóttir 
Björns Halldórssonar frá Ulfsstöðum í Loðmundarfirði), 42 ára. 

APRÍL 1904. 

2. Magnús Þorsteinsson Strand í Minneota (bjó síðast á Þorvalds- 
stöðum á Langanesströnd), 72 ára. 

2. Snorri Jónsson Reykjalín í Winnipeg (sonur síra Jóns Reykja- 
lins sem prestur var á Þönglabakka í Þingeyjars.), 67 ára, 

6. Arnbjörg Sigfúsdóttir kona Hermanns Jósepssonar í Minneota 
(frá Hauksstöðum í Vopnafirði), 32 ára. 

11 . Jón Dagsson bóndi í Gcysis-bygð í Nýja Islandi (úr Eyjafirði), 
76 ára. 

16. Sigurbjörg Stefánsdóttir kona Jóns Jónssonar frá Mjóadal í 
Bárðardal við Gardar N. D., (dóttir Stefáns Guðmundssonar 
sem var á Kroppi í Eyjafirði) 82 ára. 

37. Sigríður Jónsdóttir (Jónssonar frá Elliðavatni) ekkja eftir norsk- 
an mann Christensen í Chicago, 44 ára. 

28. Helga JVJaría lafsdóttir í Winnipeg (frá Haga í Húnavatnssýslu) 
52 ára. 

30. Jón Jónsson Saddler í Winnipeg, 46 ára. 

•Guðrún Jónsdóttir Rafnssonar (frá Felli í Vopnafirði), gift amerísk- 
um manni í Minnesota. 

MAI 1904. 

■6. Páll Jónsson í Tantallon-bygðinni í Assiniboia (flutti hingað frá 
Kolmúla í Fáskrúðsfirði 1876). 

33. Sigfinnur Þórðarson að heimili móður sinnar Guðrúnar Ólafsdótt- 
ir í Pembina county N. D. (af Seyðisfirði), 20 ára. 

13. Hallfríður Hrútfjörð hjá foreldrum sínum við Milton, N. D., 
28 ára. 

14. Ólafur Björnsson, trésmiður í Winnipeg, (af Seyðisfirði). 

38. Olafur Kristján, sonur Magnúsar Gíslasonar og Guðbjargar Jóns- 
dóttir í Spanish Fork, Utah (úr Vestm.eyjum), 17 ára. 

18. Þórður Þórðarson bóndi í Þingvallanýlendu, Assa, (ættaður úr 
Vopnafirði) 74 ára. 

39. Davíð Hjarnason hjá syni sínum Bjarna D. Westmann kaup- 
manni í Churchbridge, Assa., frá Fornahvammi 1 Húnav.s), 
82 ára. 

21. Helga Magnúsdóttir, kona D. Daníelssonar bónda við Mountain, 
N. D. (ættuð af Langanesi), 57 ára. 

22. Haraldur Sigurðsson prentari, vestur á Kyrrahafsströnd, sonur 
Sig. Sigurðssonar sem þar býr (af Akureyri). 

24. A. Alexander í Grafton, N D. (af Langanesströnd), 75 ára. 

25. Elín Magnúsdóttir (Melsteð), við Gardar, N,D. (ættuðúr Reykja- 
dal) var tvígift, fyrri maður hennar var Magnús Grfmsson Ein- 



1 4 


arssonar frá Krossi í Ljósavatnsskarði, d. 1871, en síðari maður 
Olafur Jónsson, d. 1891. (Hún flutti hingað vestur ekkja me 5 
6 börnum sínum 1876). 71 ára. 

28. Guðrún Málmfríður dóttir Guðmundar bónda Einarssonar viðv 
Hensel, N. D., 18 ára. 

31. Guðmundur Víum til heimilis við Akrapóst-hús í N.D. 

Guðmundur Guðmundsson Isleífssonar (frá Stóru Háeyri), til heim- 
ilis vestur á Kyrrahafsströnd. 

JÚNÍ 1904. • 

4. Þorbjörg Jónasdóttir. kona Ivars Jónassonar í Winnipeg (frá. 
Keldudal í Skagafirði), 34 ára. 

5. Friðrika, dóttir Jóns bónda Abrahamssonar við Srnclair pósthús- 
í Man. (úr Eyjafirði), 26 ára. 

6. Guðmundur Hjarnason bóndi í Arnessbygð í N. Islandi (ættaður 
úr Skagafirði), 45 ára. 

8. Jóhannes Sveinsson Holm til heimilis hjá syni sínum Gunnari í 
JVlari^tta, Wash. (bjó lengi á Kóreksstöðum í Hjaltastaðaþinghá. 
og á Hjartarstöðum í Eiðaþinghá), 74 ára. 

10. Björg bjarnadóttir, kona .Jóns Arnasonar í Ballard, Wash. (syst- 
ír síra JÞorkels Bjarnasonar sem var á Reynivöllum), 55 ára. 

12. Ingibjörg Jónasdóttir á Washington eynni í Wis., gift norskum 
manni, Albertsen, fósturdóttir Bárðar Nikulássonar og konuhans 
Halldóru Oddsdóttir, sem þar eiga heima, 38 ára. 

24. Elín Sigríður Kristjánsdóttir, til heimilis hjá syni sínum Krist- 
jáni í Winnipeg, ekkja Jörgen Jóhanns Kröger, (sem síðast bjó á. 
Nípá í Jíöldukinn), 64 ára. 

24. Kristín Erlendsdóttir (Pálssonar, verzlunarstj. á Grafárós), kona 
B. B. Hanson, lyfsala á Edinburg, N.D., 27 ára. 

28. Margrét Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir Einarssonar í Alftavatns- 
nýlendu, 23 ára. 

JÚLI 1904. ' 

4. Hólmfríður Einarsdóttir (Stefánssonar prests Schevings), kona 
Björns Halldórssonar (frá Úlfsstöðum í Loðmundarflrði), 72 ára. 

5. Indriði Indriðason í Winnipeg (frá Ytri Ey í Húnavatnss.),47 ára. 

7. Ragnhildur Andrésdóttir kona Helga Þórðarsonar j Winnipeg. 

12. Guðbjör^ Árnadóttir, kona Matúsalems Sigfússonar í Winnipeg- 

(dóttir Arna Árnasonar er lengi bjó í Skógum í Axarfirði), 35 ára. 

12. Jónas Jónasson, við Merl-pósthús í N. Dak. (bjó lengst af á 
Krossi í Ljósavatnsskarði), 84 ára. 

14 Jón Þorsteinsson í Pembina (bjó síðast á Kirkjubóli í Norðfirði), 
68 ára. 

15. Ragnheiður Þorláksdóttir í Selkirk, Man., 74 ára. 

18. Jóhanna, dóttir Guðmundar bónda Marteinssonar í Fljótsbygð í 
N. íslandi (úr Breiðdal í N. Múlas.), 37 ára. 

28. Einar Einarsson Ólafssonar við Svold-pósthús, í N. Dakota, 74 
ára (ættaður úr Miðfirði); 8. s m. dó kona hans Ragnheiður 
Ólafsdóttir, 73 ára (ættuð úr Eyjafirði), bjuggu síðast á Höfða- 
stöðum í Stafholtstungum. 



29. Birgittu Jósepsdóttir koua ^Guttorms bónda Porsteinssonar að 
Húsavik í Víðinesbygð í N,Isl.(frá Krossavík í Vopnafirði),44ára. 

ÁGÚST 1904. 

2. Ingiríður Kristín, dóttir Björns Runólfssonar í Spanish Fork, 
Utah, 24 ára. 

3. Snæbjörn Jónsson bóndi í Álftavatnsnýlendu (úr Breiðafirði), 
53 ára. 

4. Anna Benediktsdóttir kona Jóns Kristjánssonar bónda við Ely 
pósthús, N. Dak. (ættuð úr Isafjarðars.), 44 ára. 

4. Ejnar Markússon bóndi við Hnausa pósthús í N. Isl. (ættaður úr 
Þingeyjarsýslu), 47 ára. 

9. Jón Sigvaldason í Minneota (frá Búastöðum íVopnafirði), 5oára. 

14. Einar Guðbert, sonur Páls Nordals í Portage la Prairíe, Man. 

18. Arnþrúður Vigfúsdóttir Vopni, í Winnipeg, ekkja Jóns Jónssonar 
(bjuggu lengi á Ljótsstöðum í Vopnafirði), 62 ára. 

20. Guðjón Tómasson Péturssonar í Ballard, Wash., (af Vopnaftrði), 
43 ára. 

22. Jón Ólafsson trésmiður í Brandon (af Isafirði). 

24. Helgi Jóhannesson bóndi í Gardar-bygð, N. D., 50 ára. 

31. Benjamín Einarsson bóndi í GiunnavatDsnýlendu. 

SEPTEMBER 1904. 

5. Ingibjörg Friðriksdóttir (prófasts á Stað á Reykjanesi), hjá bróð- 
ur sinum H. F. Reykjalín við Mountain, 81 ára. 

8. Bergþóra Jóhannsdóttir, kona Guðmundar Jakobssonar á Gimli. 

10. Margrét Jónsdóttir, kona Jóhanns Björnssonar póstafgreiðslu- 
manns á Tindastoll-pósthúsi í Alberta (ættuð úr Skagafirði af 
hinni svonefndu Fjallsætt), 52 ára. 

12. Ingibjörg Sigurðardóttir hjá syni sínum Árna Pálssyni bónda við 
Markerville, Alberta, ekkja Páls Arnasonar dannebrogsmanns 
(úr Skagafjarðarsýslu), 77 ára, 

T3. Ingvar Bjarni Búason í Winnipeg, sonur Búa Jónssonar bónda 
við Winnipegosis (úr Isafjarðarsýslu), 31 ára. 

18. Steinunn Jónsdóttir, kona Runólfs Sigurðssonar í Winnipeg 
(dóttir Jón9 Bjarnasonar og Guðnýjar Benediktsdóttir í Odda á 
Mýrum í Hornafirði?), 30 ára. 

26. Sigríður Kristjánsdóttir kona Kristjáns bónda Kjærnesteds í Víði- 
nesbygð í N. islandi, 76 ára. 

27. Guðrún Sigurðardóttir Ólafssonar (frá Iljhugastöðum í Laxárdal), 
gift enskum manni, Hart, í Morris, Man., 26 ára. 

28. Aðalbjörg Jónsdöttir í Gardar-bygð, kona Guðmundar Sigurðs- 

I__ sonar (frá Skálum á Langanesi). 81 árs. 

OKTÓBER 1904. 

4. Ólafur bóndi Árnason við Hensel, N. Dak. (flutti hingað 1876 Dá 
Ekkjufellsseli í Fellum í N.-Múlas.), 71 ára. 



116 

6. Guðlaug Jóhannesdóttir í Selkirk, Man. íættuð aí Langanesi) r 
ekkja Vigfúsar Halldorssonar úr sömu sveit. 

ii. Jakob Líndal í Ballard, Wash. (ættaður úr Miðfirði í Húnav.s. L 

13. Magnea ^æmundsson í Winnipeg (úr Arnessýslu), 26 ára. 

16. Steinunn kona Ármanns Þórðarsonar bónda í Álftavatns- 
nýlendu, 31 ára. 

20. Jón Jafetsson Reynholt í Pembina (ættaður úr Eyjafirði), 72 ára~ 

23. Rakel Kröger í W innipg, dótti Jörgen Jóhanns Kröger, sem hér 
lézt fyrir nokkurum árumer 29 ára. 

27. Guðrún Halldóra í Geysis-bygð í N. Islandi, 62 ára. 

27, Björn Pálsson í Winnipeg, 28 ára. 

30. Lovísa Benedikta Pétursdóttir í Pembina, 23 ára. 

NÓVEMBER 1904. 

2. Steinunn Daðadóttir, kona Sigurbjörns Jóhannssonar bónda £ 
Ardals-bygð í N. Islandi (úr Laxárdal í Dalasýslu), 25 ára. 

5. Jórunn Jónsdóttir, kona Páls Gunnarssonar í Minneapolis. 

7. Glafur Sófus Aðaljónsson Goodmann, til heimilis hjá móður sinnr 
í Winnipegosis, 24 ára. 

9. Bergþóra Öigurðardóttir Randverssonar í Víðines-bygð í N, ísL 
ekkja Jóns Jóhannssonar (frá Torfufelli í Eyjafirði), 80 ára. 

13. Gunnlaugur Einar Gunnlaugsson, Brandon, Man. (ættaður úr 
Skagafirði), 54 ára. 

16. Margrét Eiríksdóttir kona Júlíusar J. Sigurðssonar við íslend- 
ingafijót (ættuð af Langanesi), 29 ára. 

29. Jón Jónsson Hoff í Watertown, Dakota (fæddur í Viðvík í 
Skeggjastaðahreppi í N. Múlas , flutti hingað vestur 1874), 57 ára. 

DESEMBER 1904. 

7. Jónína Jónasdóttir í Winnipeg, ekkja Ólafs Eiríkssonar sem hér 
dó fyrir nokkrum árum. 

10. Guðrún Jónsdóttir kona Þorsteins Jóhannessonar í N. Dakota 
(ættuð úr Þingeyjars.). 67 ára. 

14. Guðrún Árnadóttir í Winnipeg (ættuð úr Pingeyjars.). 

17. Jón Einarsson Snædal að Milton, N Dak. (flutti hingað vestur 
1876 úr Suður-Múlas.), 63 ára. 

18. Rannveig^Jóhannesdóttir, kona Þorgeirs Jónssonar í Calgary, 
Alta (úr Árnessýslu), 27 ára. 

19. Sigurjón Guðmundur Vigfússon Halldórssonar (frá Ytri Brekk- 
um á Langanesi), 33 ára. 

28. Jónas Oliver, sonur Jóns Ólafssonar, póstafgreiðslumanns að 
Brú í Argyle-bygð, 37 ára. 

Jóhann, sonur Jensar Sigurðssonar bónda í Lincon county í Minne- 
sota, 27 ára. 


O 



*■ * 


- ■■■■. -n ■/ > .. ■■-, 

,, * 

' ■■■, ' 

’ r ' t < 

*■■■•' ^.< ■ ><: > < a r '< ' •• ■ 

Innihald 4lmanak»in» 1905. 


Uin tírnataliö— rnyrkvar — pláneturnar — 
tungliö—páskadagur—snjólínan—ártöl 
nokkurra rnerkisviöburöa— til minnis 
—til minnis urn Island . I —7 

T írnataliö.. 8—20 

Sir Wilfrid Laurier—æfiágrip meö mynd . . 21—27 

Strathcona lávarður—æfiágrip með mjmd.. 28—33 

Vestur að Kyrrahafi—feröasaga. Eftir síra 

Friörik J. Bergmann.. 34—70 

Ráðherrastjórnin á íslandi. Hannes Haf- 
stein og ráðaneyti hans. Myndir af 
þeim öllunr. Eftir F. J. B.. 71—80 

Safn til landnámssögu ísl. í Vesturheimi: 

Saga ísl. nýlendunnar í bænum'Winni- 


peg. Eftir síra Friörik J. Bergmann 81 —ioy 
Jósef Walter—æfiágrip með inynd. Eftir 


I' • J• h>. 10S—1 ro 

Helztu viðburðir og mannalát meöal íslend- 

inga í Vesturheimi... !! t _ XI 5 


Útilegurnaðurinn. Mynd. (Myndastytta 
Einars Jónssonar frá Gahafelli, sem 
Thomsen kaupmaður gaf íslandi síö- 
astl. ár og sett var í alþingishúsrð í 
Reykjavík. Hugmyndin meö mynda- 
styttu þessari er að sýna útilegumann 
sem lagt hefir til bygða meö konu sína 
látna á bakinu svo hún yrði grafin í 
vígðum reit. Barn þeirra ber hann í 
íanginu og rennur rakki við hlið hans). 







Canada-Norve&tcirlandid 


REGLUR VIÐ LANDtÖKU. 

Af öllum sectiouum með jafnri tölu, sem tilheyra sambandsstjórninni, í Manitoba og 
Norðvesturlandinu, nema 8 og 26, geta fjölskyldúhöfuð og karlmenn 18 ára garnlir eða eldri, 
ekið sér 160 ekrur fyrir heimilisréttarland, það er að segja, sé landið ekki áður tekið, eða 
sett til síðu af stjórninni til viðartekju eða einhvers annars, 

INNRITUN. 

Menn mega skrifa sig fyrir landinu á þeirri landskriístofu, sem næst liggur landinu, sem 
tekið er. Með leyfi innanríkisráðherrans, eða innfiutninga-umboðsmannsins í Winnipeg, 
geta menn gefið öðrum umboð til þess að skrifa sig fyrir landi, Innritunargjaldið er $10. 

HEIMILISRÉTTAR-SKYLDUR. 

Samkvæmt núgildandi lögum ^ erða landnemar að uppfylla heimilisréttar-skyldur sínar á 
einhvern af þeim vegum, sem fram eru teknir í eftirfylgjandi töluliðum, nefnilega: 

[1] Að búa á landinu og yrkja það að minsta kosti í sex mánuði á hverju ári í þrjú ár. 

[2] Ef faðir (eða móðir. ef faðirinn er látinn) einhverrar persónu, sem hefir rétt til að 
skrifa sig fyrir heimilisréttarlandi, býr á bújörðí nágrenni við landið, sem þvílík persóna hefir 
skrifað sig fyrir sem heimilisréttarlandi, þá geiur persónan fullnægt fyrirmælum laganna, að 
því erábúð á landinu snertir áður en afsalsbréf er veitt fyrir því, á þann hátt að hafa heimili 
hjá föður sínum eða móður. 

[3] Ef landnemi hefir fengið afsalsbiéf fyrir fyrri heimilisréttar-bújörð sinni, eða skír- 
teini fyrir að afsalsbréfið verði gefið út, er sé undirritað í samræmi við fyrirmæli Domioinn 
landlaganna, og hefir skrifað sig fyrir síðari heimilisréttar-bújörð, þá getur hann fullnægt 
fyrirmælum laganna, að því er snertir ábúð á landinu (síðari heimilisréttar-bújörðinni) áður 
en afsalsbréf sé gefið út, á þann hátt að búa á fyiri heimilisréttar-bújörðinni, ef síðari heim- 
ilisréttar-jörðin er í nánd vlð fyrri heimilisréttar-jörðina. 

[4] Ef landneminn býr að að staðaldri á bújörð sem hann á (hefir keypt, tekið í erfðir o, 
s. frv.) í nánd við heimilisréttarland það, er hann hefir skrifað sig fyrir, þá getur hann full- 
nægt fyrirmælum laganna, að því er ábúð á heimilisréttar-jörðinni snertir, á þann hátt að búa 
á téðri eignarjörð sinni (ke.vptu landi o. s. frv.). 

BEIÐNI UM EIGNARBRÉF 

ætti að vera gerð strax eftir að 3 árin eru liðin, annaðhvort hjá næsta umboðsmanni eða hjá 
Inspector sem sendur er til þess að skoða hvað unnið hefir verið á landinu. Sex mánuðum 
áður verður maður þó að hafa kunngert Dominion landa umboðsmanninum í Ottawa það, að 
hann ætli sér að biðja um eignarréttinn. , 

LEIÐBEININGAR, 

Nýkomnir innflytjendur fá á innflytjenda-skrifstofunui í Winnipeg, og á öllum Dominion 
landa skrifstofum innan Manitoba og Norðvesturlandsins, leiðbeiningar um það hvar lönd er 
ótekin, og allir, sem á þessum skrifstofum vinna, veita innflytjendum, kostnaðarlaust, leið- 
beiningar og hjálp til þess að ná í lönd sem þeim eru geðfeld; ennfremur allar upplýsingar 
viðvíkjandi timbur, kola og náma lögum. Allar slíkar reglugjörðir geta þeir fengið þar gef- 
ins, einnig geta menn fengið reglugjörðina um stjórnarlönd innan járnbrautarbeltisins í Brit- 
ish Columbia, með því að snúa sér bréflega til ritara innanríkisdeildarinnar í Ottawa, inn- 
flytjenda-umboðsmannsins í Winnipeg, eða til einhverra af Dominion landa umboðsmönnum 
í Manitoba eða Norðvesturlandinu. 



















